TAKAITACCEN KARIN-HASKE GAME 
DA MUSULUNCI 


Mawallafi: 
I. A. Ibrahim 


Bita ta gaba daya 


Bitar kimiyya 


Dr. William (Daoud) Peachy 


Proff. Harold Stewart Kuofi 


Michael(Abdul-Hakim) Thomas 


Proff. F. A. State 


Tony (Abu-Khalil) Sylvester 


Proff. Mahjoub O. Taha 


Idris Palmer 


Proff. Ahmad Allam 


Jamaal Zarabozo 


Proff. Salman Sultan 


Ali al-Tamimi 


Associate Proff. H. O. Sindi 


Tarjama: 


Salihu Abubakar Kaura 


salihukaura@yahoo.com 


TAKAITACCEN KARIN-HASKE GAME 
DA MUSULUNCI 


Kayuta Daga: 
Kungiyar Isar da Sakon Musulunci 
Shafin yanar Gizo: www. islamic-message.net 


Email: info_en@islamic-message.net 
P.O Box 834- Alex- Egypt. 
Tel: (002) 0106901838 


Abin dake ciki 


DALILAN DA SUKE TABBATAR DA GASKIYAR 


1) GAGARAR ALKUR'ANI MAI GIRMA A FAGEN ILIMIN 


(A) Rayuwar Jariri A Cikin Mahaifiyarsa Kamar Yadda Ya 


ZO A Alkurani Mai Girma!:.......................................... 11 
(B) Duwatsu Kamar Yadda Suka Zo A Cikin Alkur'ani: ....19 
(C) Bayanin Alkur'ani Game Asalin Halitta: ................. 22 
(D) Bayanin AlKur'ani Game Da Kwakwalwar Dan Adam:25 
(Œ) Bayanin AlKur'ani Game Da Tekuna Da Koguna......... 27 
(F) Bayanin Alkur'ani Game Da Tekuna Masu Zurfi Da 
Kumfar GUNS an ian ana a a ia sees 30 
(G) Bayanin AlKur'ani Game Da Girgifje:........................ 33 
(H) Bayanin Malaman Kimiyya Akan Mu 'ujizar Kimiyya 
Dake Cikin AlKur'ani Mai Girma .................................. 39 


(2) BABBAN KALU-BALE NA A ZO DA SURA DAYA MAI 
KAMA DA SURORIN ALKUR ANI MAI GIRMA.................47 


(3) BAYANIN LITTAFI MAI TSARKI (ATTAURAT DA 
INJILA) GAME DA AIKO MUHAMMADU (SALLAL-LAHU 
ALAIHI WA SALLAM) ANNABIN MUSULUNCI: ...............49 


4) AYOYIN ALKUR'ANI DA SUKA FADI WASU ABUBUWA 
DA ZA SU FARU A GABA KUMA SUKA TABBATA...........53 


5) MU'UJIZOZIN DA SUKA FARU A HANNUN ANNABI 
MUHAMMADU (SALLAL-LAHU ALAIHI WA SALLAM)....54 


6) SAUKIN RAYUWAR ANNABI MUHAMMADU (SALLAL- 
LAHU ALAIHI WA SALLAM). ...00000000000000000000000000000000000000099 


7) YADUWAR MUSULUNCI. ....ooooooooooooooooooooooooooooooooool 
WASU KYAUTUTTUKAN MUSULUNCI.....ooooro.oooooro.o.o...i3 
1)KOFA ZUWA GA MADAWWAMIYAR AL JANNA:..........63 


Nana EA 5 


2) KUBUTA DAGA WUTA: ssssesesesssenesosssosescassosesosssssesesssss: 09 


3) JIN DADI (SA’ADA) NA HAKIKA DA SAMUN 
KWANCIYAR HANKALI: ...oooooooooooooooooo.ooooooooooooo...id 


4) GAFARTA ZUNUBBAN DA SUKA GABATA IDAN AKA YI 
TUBA TA GASKIYA GA ALLAH. ...coooooooooooooooooooooooo.oo.@dl 


KARIN BAYANI GAME DA MUSULUNCI ....60000000000000000000008 
GINSHIKAN AKIDA AMUSULUNCI....6600000000000000000000000000:08 
T) Imañi Da Allah: nn nan anna mamanya mann 68 


3) Imani Da Littafan SAMA... 72 
4) Imani Da Annabawa Da Manzannin Allah................... 72 
5) Imani Da Ranar Lahira: ........................................... 73 


WASU DAGA CIKIN HADISAN ANNABI MUHAMMADU...74 
(SALLAL-LAHU ALAIHI WA SALLAM) ...6000000000000000000000000 74 


MENE NE MUSULUNCI YA FADI GAME DA TASHIN 


TA YAYA MUTUM ZAI ZAMA MUSULMI..? .....................78 


“BABU ABIN BAUTA WA DA GASKIYA SAI ALLAH, 
MUHAMMADU MANZON ALLAH NE” soo... d0 


AKAN MENE NE ALKUR'ANI MAI GIRMA YAKE 


WANE NE ANNABI MUHAMMADU (SALLAL-LAHU ALAIHI 


WANE TAIMAKO YADUWAR MUSULUNCI YA BAYAR TA 
HANYAR CIGABAN ILIMI..? ..............s.............................D3 


YAYA MUSULMAI SUKE IMANI DA ANNABI ISAH (ALAIHI 


MENE NE MUSULUNCI YAKE CEWA GAME DA 
TA’ADDANCT...? .eocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo....dg 


hs 5 


= II P WA 


HAKKIN DAN-ADAM DA ADALCI A ADDININ MUSULUNCI 


MENE NE MATSAYIN MACE A MUSULUNCI...? ..............94 
DANGI KO IYALI A MUSULUNCI .....60000000000000000000000000000000 JS 


YA MUSULMI SUKE MU'AMALA DA TSOFAFFI (MASU 
YAWAN SHEKARU)?......oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooood3 


MENE NE RUKUNNAN MUSULUNCI GUDA BIYAR....?....97 


1) Shedawa Babu Abin Bauta Wa Da Gaskiya Sai Allah:...97 
2) Tsayar Da Sallah: serena kan 97 


Da Sunan Allah Mai Rahama Mai Jinkai 


Gabatarwa 


Wannan littafi takaitaccen Karin-haske ne domin 
fahimtar addinin Musulunci, yana Kunshe da fasulla 
uku: 

Fasali na farko: (wasu hujjoji ne da suke tabbatar da 
ingancin Musulunci) duka suna amsa wasu tambayoyi 
ne masu muhimmanci da wasu mutane suke yi, irinsu: 
eShin gaskiya ne cewa Alkur'ani maganar Allah ne, 
kuma daga gare shi ya zo mana ta hanyar wahayi? 
eShin gaskiya ne Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa 
sallam) annabi ne da Allah ya aiko? 

eShin gaskiya ne addinin Musulunci addini ne na 
Allah? 

Saboda mu amsa wadannan 
tambayoyi ne muka kawo 
nau'o'i shida na dalilai: 

1)Gagarar AlKur'ani mai girma 
cikin ilimin kimiyya: wannan 
sashe da aka mara masa baya da 
hotuna, yana tattauna wasu 
tabbatattun abubuwa ne da 
ilimin kimiyya ya gano su a dan 
baya-bayan nan, wadanda tuni 
Alkur'ani ya ambace su tun 
Karnoni goma sha hudu da suka gabata. 

2)Babban Kalu-bale na a zo da sura daya da ta yi kama 
da surorin AlKur'ani mai girma: Allah madaukakin 
sarki ne yake Kalu-balantar mutane gaba dayansu 
game da Alkur'ani na su kawo sura daya da ta yi kama 


— WA "se FX. 
Aa 


da surorin AlKur'ani, tun lokacin da AlKur'ani ya sauka 
ta hanyar wahayi a can Karnoni goma sha hudu da 
suka gabata har ya zuwa yau ba a sami wani da ya iya 
amsa wannan Kalu-balen ba, koda kuwa a mafi 
gajercin surorin Alkur'ani ne, kamar suratu al-Kausar 
da take da kalmomi goma kacal. 

3)Bayanin littafi mai tsarki game da aiko Muhammadu 
(Sallal-lahu alaihi wa sallam) a matsayin Annabin 
Musulunci: in da a nan ake tattauna wadannan 
bayanai. 

4)Ayoyin Alkur'ani da suka fadi wasu abubuwa da zasu 
faru nan gaba, suka kuma faru: tabbas AlKur'ani ya 
ambaci wasu abubuwan da zasu faru nan gaba, irin: 
nasarar da Romawa zasu yi akan Parisawa. 

5)Mu'ujizozin da suka bayyana a hannun Annabi 
Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam): lallai 
mu'ujizozi masu yawa sun faru a hannun Annabi 
Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam), mutane da 
dama kuma sun gani. 

6)Rayuwar Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa 
sallam) da ta sifantu da sauki: wanda haka ke tabbatar 
da cewa Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa 
sallam) bai yi da'awar Annabci domin ya samar ma 
kansa abin duniya ko girma ko fada aji ba. 

Ta wadannan dalilai guda shida ne zamu gane cewa: 

"Lallai dole ne Alkur'ani ya zamo magana ne na 
Allah da ya yi wahayinsa zuwa Annabi (Sallal-lahu 
alaihi wa sallam). 

"Lallai tabbas Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa 
sallam) Annabin Allah ne na gaskiya da ya zo daga 
Allah. 

"Lallai addinin Musulunci shi ne addinin Allah na 
gaskiya zuwa ga mutane baki daya. 


i“, LK 


Idan muna son mu san hakikanin kowane addini, to 
bai kamata mu dogara da zukatanmu da ra'ayoyinmu 
da al'adunmu ba, kamata ya yi mu dogara kan 
hankulanmu da fidirarmu. Duk sanda Allah zai aiko 
Annabawa ya kan Karfafe su da mu'ujizozi da hujjoji 
da suke tabbatar da cewa su annabawa ne na gaskiya. 


Fasali na biyu: (wasu daga cikin kyaututtuka da 

Musulunci yake bayarwa), in da ake Karin haske game 

da kyaututtukan da Musulunci ya bai wa mutane, 

irinsu: 

1)Kofar shiga zuwa aljanna. 

2)Kubuta daga wutan jahannama. 

3)Samun jin dadi da kwanciyar hankali na gaskiya. 

4)Gafarta dukkan zunubai ta hanyar tuba ta gaskiya 
zuwa ga Allah. 


Fasali na uku kuma: (wasu muhimman bayanai ne 
game da Musulunci), in da yake tabo wasu 
muhimman bayanai game da Musulunci, yake kuma 
gyara wasu munanan fahimta na kuskure da aka yi ma 
Musulunci, yake kuma amsa tambayoyin wasu 
mutane, irinsu: 

"Mene ne Musulunci yake fadi game da ta'addanci? 
"Mene ne matsayin mace a Musulunci? 

"Hakkokin bil-adama da adalci a Musulunci? 


"Iyali a Musulunci. 
Da ma wasu maulu'an da suka shafi dan adam. 


Fasali Na Farko 


Dalilan Da Suke Tabbatar 
Da Gaskiyar Musulunci 


Lallai Allah Madaukakin Sarki ya Karfafi 
cikamakin Annabawa, Annabi Muhammadu (Sallal- 
lahu alaihi wa sallam) da mu'ujizozi da hujjoji masu 
yawa, da suke tabbatar da cewa shi Manzo ne daga 
Allah, kamar yadda Allah ya Karfafi littafinSa na 
Karshe (Alkur'ani Mai Girma) da mu'ujizozi masu 
yawa, da suke tabbatar da cewa lallai wannan 
Alkur'ani maganar Allah ne, da ya zo ta hanyar 
wahayi, babu wani mutum da yake da hannu wajen 
wallafa shi. 

Wannan fasalin zai tattauna wasu daga aikin 
wadannan dalilan. 


1) Gagarar AlKur'ani Mai Girma A Fagen 
Ilimin Kimiyya: 


Alkur'ani maganar Allah ne da 
ya yi wahayi ma Annabi 
Muhammadu (Sallal-lahu alaihi 
wa sallam) ta hanyar Mala'ika 
Jibrilu (Alaihi al-Salam), tabbas 
Annabi Muhammadu (Sallal-lahu 
alaihi wa sallam) ya hadda ce shi 
akansa, sannan ya karanta wa 
sahabbansa, su ma suka haddace, 


ALKUR' ANI MAI GRMA 


suka rubuta, suka kuma yi bitarsa tare da Annabi 
Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam). Bugu da 
Kari Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa 
sallam) ma yana bitar AlKur'ani tare da Mala'ika 
Jibrilu (Alaihi al-Salam) a kowace shekara sau daya, a 
Karshen rayuwarsa kuwa sun yi bitar da mala'ika 
Jibrilu (Alaihi al-Salam) sau biyu. Tun wancan 
lokacin da wahayin AlKur'ani ya sauka har ya zuwa 
yau ake samun Musulmai masu yawa da suke haddace 
Alkur'anin da ka, kalma-kalma. Kai wasu jama'a masu 
yawa ma sun samu sun haddace AlKur'anin tun suna 
'yan shekaru goma, don haka ba a taba samun canjin 
koda harafi daya a cikin AlKur'ani ba, duk da dadewar 
da ya yi. 

Lallai Alkur'ani da aka yi wahayinsa tun Karnoni 
goma sha hudu da suka wuce ya yi magana akan 
hakikanin ilimomin kimiyya da dama, wadanda ba a 
iya gano su ba sai a wanan Zamani na mu, kuma 
malaman fannonin suka tabbatar da haka, wannan da 
kansa wani babban dalili ne da yake nuna cewa lallai 
Alkur'ani dole ne ya zamanto maganar Allah da aka yi 
wahayinsa zuwa ga Annabi Muhammadu (Sallal-lahu 
alaihi wa sallam), kuma Annabi Muhammadu (Sallal- 
lahu alaihi wa sallam) ba shi ne ya wallafa Alkur'ani 
ba, ba kuma waninsa ba. 

Kuma hakan ma yana Kara tabbatar da cewa lallai 
Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) 
Manzo ne na gaskiya daga Allah, domin sam hankali 
ba zai taba daukan a ce ga wani mutum -koma wane 
ne- da ya san wadannan bayanai na ilimin kimiyya 
tun Karnoni goma sha hudu da suka wuce ba, 
wadanda ba a gano su ba sai dan baya-bayan nan, 
wadanda ba a iya tabbatar da su ba sai da aka yi 
amfani da injunan zamani, ga dai wasu 'yan misalai da 
za su tabbatar da wannan maganar: 


(A) Rayuwar Jariri A Cikin Mahaifiyarsa 
Kamar Yadda Ya Zo A Alkur'ani Mai 
Girma: 


Allah mai girma da daukaka yana magana a cikin 
Alkur'ani mai girma kan matakan da jariri ke wucewa 
da su a cikin cikin mahaifiyarsa, yana cewa: 

((Hakika mun halicci mutum daga tataccen 
yanbu, sannan muka mayar da shi maniyyi a 
cikin tabbataccen wuri (wato mahaifa) sannan 
muka mayar da maniyyi ya zama gudan jini 
daskararre, sannan muka mayar da gudan jini 
daskararre ya zamo dan nama, sai muka 
mayar da tsokar naman ta zamo Kashi, sannan 
muka suturta Kashin da nama, sannan muka 
mayar da shi wata halitta ta daban.... Mun 
ambaci tsarkin Ubangiji, fiyayyen masu 
halitta.)) [al-Muminun, 12-14] 


Kalmar "alaKah" a harshen Larabci tana da 
ma'anoni guda uku: 

e Tsutsar gudan jini. 

e Abin da yake a rataye. 

e Jakar jini. 

Idan muka gwada tsokar gudan jini da jariri a 
lokacin da yake matakin "alakah” zamu ga akwai 
kamanni a tsakaninsu(') (kamar yadda yake bayyana a 
Hoto mai lamba 1), sannan a wannan matakin suna 
kama da juna wajen abincinsu, inda Jariri yake amfani 


(1) The Developing Human, Moore and Persaud,Bugu: 5, 
shafi: 8 


da jinin mahaifiyarsa kai ka ce tsutsar da take dogara 


wajen abincinta akan jinin wasu.(') 
Ma'ana ta biyu ta kalmar "alaKah" ita ce: abin da 
yake a rataye, zamu iya ganin haka a Hotuna masu 
lambobi 2, 3, wanda shi ne kasancewar jariri a rataye 
da mahaifar Uwa a wannan mataki. 

Ma'ana ta uku ta kalmar "alaKah"ita ce: jakar jini, 
a nan zamu sami mahaifar da take dauke da jariri a 
lokacin da yake matakin "alaKah" zamu ga ta yi kama 
da jakar jini; dalili kuwa shi ne, samun jini mai yawa 
dake tare da jariri a wannan lokaci) (dubi Hoto mai 
lamba 4). Bugu da Kari, jinin dake tare da jariri a 
wannan lokacin baya juyawa har sai bayan mako na 


uku(). Da haka ne zamu ce jariri a wannan lokacin 
yana matukar kama da jakar jini. 


A- Dan tayi Geffan mayanin dake ba dan tayi kariya 
: Para 
\ 


Kwakwalwa——_/— 
a 


i 
Zuciya a 


B- Tsutsar maniyyi 


Hoto na 1: zane ne guda biyu da suke bayyanar da kama ta zahiri 
tsakani "alakah" (tsutsar jini) da jaririn mutum a lokacin da yake 
matakin "alaKah", Wannan hoto an dauko shi ne daga littafin (Human 
Development as Described in the Qur'an and Sunnah, Moore and 
others, Shafi: 37) an riga an yi wa wannan hoto gyara daga littafin 
(Integrated Principles of Zoology, Hickman and others.) Hoton jariri 


(1) Human Development as Described in the Qur'an and 
Sunnah, Moore and others, Shafi: 36. 

(2) Human Development as Described in the Qur'an and 
Sunnah, Moore and others, Shafi:37, 38 

C) The Developing Human, Moore and Persaud,Bugu: 5, 
shafi: 65. 


we D 6 


kuwa an dauko shi ne daga littafin (The Developing Human, Moore and 
Persaud, Bugu: 5, shafi: 73) 
Hoto na 2: 


5 > Sitrofhoblastik shal 
zamu iya ganin 
zanen Karin madina jii 
bayani yana 


nuna yadda jariri 
yake a rataye a 
lokaci da yake a 
matakin 
"alakah" a cikin 
mahaifar uwa... 
zanen an dauko 
ne daga littafin 
(The Developing Human, Moore and Persaud,Bugu: 5, shafi: 66) 
Hoto na 3: a cikin wannan aa 
hoton da aka dauka da 
na'urar Kara wa abu girma, 
zamu iya ganin ratayuwar 
Jariri (da aka yi masa alama 
da harafin B) lokacin da yake 
a matakin “alakah", (a 
lokacin yana dan kwanaki 
goma sha biyar 15) a cikin 
mahaifar uwa, girman jaririn 
a lokacin ya kai kimanin 
0.6mm... daga littafin (The 
Developing Human, Moore 
and Persaud,Bugu: 3, 
shafi:66) shi ma ya dauko ne 
daga littafin (Histology, Leeson and Leeson) 


mS 


Hoto na 4: 
zane ne na 
Karin bayani 
kan yadda 
tsarin zuciya 


da jijiyoyi 


suke a cikin 

Jariri, a 

lokacin da ; : 
yake a ayen | jijiyar cibi | n 
matakin IN 

"ajak; ji h \ / korayen jijiyoyin jiki 
surar hoton : hal a Nan A E E 


Jaririn da 
mahaifarsa a zahiri suna bayyana abin da suka kebanta da shi na kama 


da jakar jini, saboda akwai jini mai yawa a cikin jariri. Duba littafin 
(The Developing Human, Moore, Bugu: 5, shafi: 65) 


Ta haka ne zamu ga yadda dukkan ma'anoni guda 
uku na kalmar "alaKah" suka yi daidai da sifofin jariri 
a lokacin da yake a matakin "alaKah". 

Mataki na biyu kuwa kamar yadda ayar Alkur'ani 
ta zo da shi, shi ne matakin tsokar nama 
"Mudhgah".... Mudhgah ita ce wani abu da aka 
tattauna shi da hakora. Da mutum zai sami "Cingam" 
ya tattauna shi a bakinsa, sannan ya fito da shi ya 
gwada shi da Jariri a lokacin da yake a matakin 
"Mudhgat", wato tsokar nama, zai gano cewa, lallai 
Jariri a wannan lokacin yana kama da abin da aka 
tattauna da hakora, hakan kuwa zai faru ne saboda 
Kashin bayan mutum yana matukar kama da abin da 
hakora suka yi wa tasiri na abin da aka tattauna, ta 
yadda zaka ga alamun tauna a fili.(’) (Dubi Hotuna 
masu lambobi 5, 6) 


Ta yaya ne Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi 
wa sallam) zai iya sanin duka wannan bayanin tun 
Karnoni goma sha hudu da suka wuce.... Wanda 
malaman kimiyya ba su iya gano su ba, sai a dan 
baya-bayan nan? Kai, ma sai da suka yi amfani da 
manyan Injuna masu matukar Karfi da cigaba, irinsu 
(Microscope), wadanda sam babu su a zamanin da ya 
shude? 


(') The Developing Human, Moore and Persaud,Bugu: 5, 
shafi: 8 


> WA BAN LI 


Hoto na 5: Hoto ne na 
Jaririn da ya kai kwanaki 
ashirin da takwas (28) a 


matakin  tsokar nama 
"Mudhgat",  jariri a 
wannan lokacin yana 


kama da Cingam din da 
aka tauna da haKori, 
saboda Kashin bayan 
Jariri a wannan lokacin 
yana kama da alamun 
hakora akan abin da aka 
tattauna ( The Developing 
Human, Moore and 
Persaud, Bugu: 5, shafi: 
82, daga Professor Hideo 


Nishimura, Kyoto 
University, Kyoto, 
Japan.) 


Hoto na 6: idan muka 
gwada tsakanin surar 
Jariri a lokacin da yake 
matakin tsokar nama 
"Mudhgat" da cingam 
din da aka tattauna zamu 
ga kamanni a tsakaninsu: 
Zanen Jariri a lokacin da 
yake matakin  tsokar 
nama "Mudhgat" zamu 
iya ganin Kashin bayan 
Jariri ya yi kama da 
alamun hakora. Daga 
littafin (The Developing 
Human, Moore and 
Persaud, Bugu: 5, shafi: 
79). 

Hoto ne na cingam din 
da aka tattauna. 


A- Dan tayi | 
hujin kunni habar gefe 
haBar gaba 


ruwan 
hankali 


habar lami Ee x 5 


B- Cingam 26 4 rana 1 


Lallai malam "Hamm" da malam "Leeuwenhock" 
su ne malamai guda biyu da suka gudanar da bincike 
akan maniyyin dan adam "Spermatozoa" a shekara ta 
1677, ta hanyar amfani da na'urar da take Kara wa 
abubuwa girma (ma'ana bayan zamanin Annabi 
Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) da 
shekaru sama da dubu daya) wadannan malamai biyu 
sun yi imanin cewa kwayoyin halitta da suke cikin 
maniyyin dan Adam suna tare da wata kwayar halitta 
guda daya na mutum, sai dai 'yar Karama ce kwarai, 
ita ce take girma idan aka sanya ta a mahaifa, wannan 
imani nasu kuwa kuskure ne('). 

Prof. Keith L. Moore shi ne shahararren malami a 
sashen tiyata da ilimin sanin al'amurran dan tayi 
"anatomy and ambryology" a duniya baki daya, shi 
ne marubucin littafin "The Developing Human" 
wanda aka tarjama zuwa harsuna takwas shahararru, 
wannan littafi abin dogara ne mai matukar 
muhimmanci a wajen bincike na ilimi, domin wani 
babban kwamiti na musamman da aka kafa a Kasar 
Amurika ya zabi wannan littafin a matsayin shi ne 
mafi kyawon littafin da wani ya taba rubutawa da 
hannunsa shi kadai, (ma'ana a wannan bangare). Prof. 
Keith L. Moore malami ne na "Anotomy and cell 
Biology" a jami'ar Toronto ta Kasar Canada, shi ne 
yake rike da matsayin shugaban da yake taimakawa 
muhimman ilmomin kimiyya "Basic Sciences" a 
tsangayar likitanci, har tsawon shekaru takwas yana 
jagorancin bangaren tiyata. 

A shekara ta 1984 ne ya sami kyauta ta 
musamman da ake bayar wa a bangaren tiyata a Kasar 
Canada, wannan kyauta ita ce aka fi sani da kyautar 


(1) The Developing Human, Moore and Persaud,Bugu: 5, 
shafi: 9 


(J.C.B), wato babban kyauta da Kungiyar manyan 
malaman tiyata suke bayarwa a Kasar Canada. 

Gogan namu ya shugabanci Kungiyoyin Kasa da 
Kasa irinsu: Kungiyar malaman tiyata na Kasashen 
Canada da Amurika, da majalisar tarayyar ilmomin 
dan adam. 

A shekaran ta 1981, a lokacin da ake taron likitoci 
mai lamba ta bakwai, da aka yi a garin Dammam a 
Kasar Saudiyya, Prof. ya fadi cewa: "Hakika na yi 
farin-ciki kwarai sakamakon samun kai na da na yi 
cikin wadanda suke taimakawa wajen bayyanar da 
wasu abubuwa da suka zo a cikin AlKur'ani game da 
yadda mutum yake girma a cikin mahaifa, na riga na 
gane cewa dole ne wadannan bayanai su zamo cewa 
sun zo ma Muhammadu ne daga Allah; saboda kusan 
mu ce duka wannan ilmomin ba a gano su ba sai 
bayan Karnoni da dama da suka wuce bayan 
zamaninSa, wannan yana tabbatar da cewa lallai 
Muhammadu Manzo ne daga Allah(’). 

Game da haka ne aka tambayi Prof. Moore kan : 
shin wannan bayani naka yana nufin cewa lallai 
Alkur'ani maganar Allah ne? sai ya amsa da cewa: Ni 
ba ni da ja wajen amincewa da haka....." 

Prof. Moore yana fadi a daya daga cikin tarurrukan 
da yake halarta cewa: Ganin cewa matakan da jaririn 
mutum yake wucewa da su wajen Kara girma da yake 
yi suna da sarkakiya, saboda haka ina bayar da 
shawarar a samar da wani sabon tsari da za a tsara 
kalmomi ta hanyar amfani da lafuzzan da suka zo a 
cikin Alkur'ani da Sunnah, wannan tsari da muke 
bayar da shawara akai, tsari ne mai sauki wanda kuma 


(') kaset din bidiyo ne, prof. yake Karin bayani akan haka, in 
kana bukatar ka mallaki naka kaset din ziyarci shafin: 
www.islam-guide.com/truth a yanar gizo. 


m al 


zai game komai, kuma ya yi dai-dai da ilimin sanin 
al'amurran dan tayi wanda ake da shi a yanzu. Lallai 
binciken da aka yi mai zurfi akan AlKur'ani da Hadisi 
a 'yan shekaru hudun baya-bayan nan game da tsarin 
dan tayin mutum, abu ne mai ban mamaki idan aka 
hada su da abubuwan da suke a rubuce a Karni na 
bakwai bayan haihuwar Annabi Isah (Alaihi al- 
salam); duk da cewa "Aristotle" shi ne ya Kirkiri 
ilimin sanin lamurran dan tayi, ya gano hakan ne ta 
hanyar bincike da nazarin da ya gudanar akan kwan 
kaza a Karni na hudu kafin haihuwar Annabi Isah 
(Alaihi al-salam), ya gano cewa jariri ko dan tayin 
zakara yana girma ne mataki-mataki, sai dai duk da 
haka bai gabatar mana da cikakken bayani akan 
wadannan matakan ba! Iyakan abin da za a iya 
amfana da shi a tarihin sanin lamurran dan tayi shi ne: 
lallai abu kadan din da aka sani na matakai da tsarin 
dan tayin mutum ke wucewa da su a cikin AlKur'ani 
suna tabbatar da cewa, sam ba zai yiwu hakan su 
zamanto sakamakon binciken ilimi da tarihinsu ke 
komawa zuwa ga Karni na bakwai ba, abin da za a iya 
fadi ya yi dai-dai da hankali akan wannan bayanai shi 
ne: tabbas wadannan sifofi da bayanai sun zo ma 
Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) daga 
Allah ta hanyar wahayi, babu yadda za a yi ya iya 
sanin wadannan bayanai dalla-dalla, musamman ma 
dai, shi mutum ne da bai iya rubutu da karatu ba, 


kuma bai shiga wata makaranta ta ilimi bat). 


() kaset din bidiyo ne, prof. yake Karin bayani akan haka, in 
kana bukatar ka mallaki naka kaset din ziyarci shafin: 
www.islam-guide.com/truth a yanar gizo. 


— WA "SA LI 


(B) Duwatsu Kamar Yadda Suka Zo A 
Cikin AlKur'ani: 


Akwai wani littafi mai suna "Earth" wato ilimin 
karkashin kasa, wanda Jami'o'i masu yawa a duniya 
suke dogara da shi, Prof. Emeritus Frank Press daya 
ne daga cikin mawallafa wannan litafin, ya rike 
mukamin mai bayar da shawara ma tsohon shugaban 
Kasar Amurika "Jimmy Carter" akan ilimin kimiyya, 
sannan ya yi shugabancin makarantar "National 
Academy of Sciences" da take a garin Washington, 
DC. har na tsawon shekaru goma sha biyu. 

Ga abin da wannan littafin yake cewa: tabbas 
duwatsu suna da turaku a Karkashin Kasa, wadannan 
turakun a binne suke a can cikin Karkashin Kasa, da 
haka zamu iya cewa lallai duwatsu suna da wata sifa 
da ta yi kama da turke (duba hoto na 7 da na 8 da na 
9), kuma haka sifofin duwatsu suke a bayanin da ya 
zo a cikin AlKur'ani a in da Allah Mai girma da 
daukaka yake cewa: 

((Shin ba mu sanya Kasa a shimfide ba, muka 


kuma sanya duwatsu a matsayin turaku ba?)) 
[al-Naba'l, 6-7] 


Hoto na 7: duwatsu na da turaku masu zurfi a cikin Karkashin Kasa 
(Earth, Press and Siever, p. 413) 


a D Go 


Tsubirran Ingila Jamus Duwatsun alaf Kasashen turai 


Duwatsun Kofaz 


Hoto na 8: (Schematic section) a wannan photo ga duwatsu nan sun 


bayyana kamar turaku, suna da tushe masu zurfi a KarKashin Kasa. 
(Anatomy of the Earth, Cailleux, p. 220) 


Ni turaku saman teku 
: g 


saman dutse —xg 


7 


- tushen dutse 


Hoto na 9: Hoto ne dake nuna yadda duwatsu suke da kama da turaku, 
domin tushensu yana da zurfi a KarKashin Kasa. (Earth Science, Tarbuck 
and Lutgens, p. 158) 


Lallai binciken ilimin Kasa na zamani ya tabbatar 
da cewa duwatsu suna da tushe mai zurfi a cikin 
karkashin kasa (duba hoto na 9) kuma zurfin da 
duwatsun suke da su a Karkashin Kasa zai yiwu ya 
ninninka girman da bisan da duwatsun suke da ita a 
saman Rasa(). A sakamakon haka ne, fiyayyiyar 
kalmar da ta kamata ayi amfani da ita —idan mun lura 
da abin da binciken ilimi ya tabbatar- ita ce kalmar 
"Turke" wato "Watad" a Larabce. 


Ci The Geological Concept of Mountains in the Qur'an, El- 
Naggar, p.5 


Kuma tarihin ilimi yana tabbatar da cewa ganowar 
ilimin Kasa dake nuna akwai wadannan turakun, wani 
abu ne da ba a san shi ba sai a shekara ta 1865, ta 
hanyar shahararren malamin nan Sir George Airy( J 

Duwatsu na da matukar muhimmanci wajen 
tabbatar zaman lafiyar doron Rasa(), saboda suna 
kare ta ga barin girgizar Kasa, Allah mai girma ya fadi 
a ciki Alkur'ani mai girma cewa: 


((Ya Jefa tabbatattun duwatsu a Kasa; domin 
ka da ta rinKa rawa da ku, haka ma koguna da 
hanyoyi, duka ko zaku shiryu.)) [al-Nahı,15] 


Kuma ya tabbata a cikin nazarin ilimi na zamani 
game da "Tectonics" cewa duwatsu suna aiki ne 
wajen tabbatar da Kasa. Domin haka sanin wannan 
gudummuwa da duwatsu ke bayarwa wani abu ne da 
ba a fara fahimtarsa ba sai ta hanyar nazarin "Plate 
Tectonics" a tsakankanin shekara ta 1960-1969 na 


Karni na ashirin.(°) 

Shin zai yiwu a ce ga wani mutum a zamanin 
Annabi Muhammadu 
(Sallal-lahu alaihi wa 
sallam) da ya san 
hakikanin duwatsu a 
ilmance kamar haka?! 

Shin zai yiwu ya iya 
suranta wannan babban 
dutsen da mutum yake gani iya ganinsa da cewa 


(') Earth, Press and Siever, p. 435. The Geological Concept of 
Mountains in the Qur'an, p.5. 

Ê ) The Geological Concept of Mountains in the Qur'an, p.44-45 
(?) The Geological Concept of Mountains in the Qur'an, p.5 


tabbas yana da tushe mai zurfi a cikin Karkashin Kasa 
kamar yadda malamai suka tabbatar a wannan 
zamanin!? 

Tabbas binciken ilimin Kasa na zamani "Modern 
geology" ya tabbatar da wannan hakikar da tuni 
Alkur'ani Mai girma ya ambata. 


(C) Bayanin Alkur'ani Game Asalin 
Halitta: 


Ilimin halitta na zamani, wanda ake iya gani a fili 
da kuma na nazari sun bayyanar da cewa duniya gaba 
dayanta ta taba kasancewa a da girgijen hayaki 
(ma'ana wani gini mai duhu na tarin iskar "gas" da 
yake da zafi) wannan daya ne daga cikin ilmomin gini 
na zamani "modern cosmology". Malaman kimiyya a 
yanzu suna iya ganin sabbin taurari da ake halittansu 
daga sauran wannan duhun (duba hoto mai lamba 10, 
11) taurari masu haske da kake iya ganinsu da 
daddare a da dai-dai suke da sauran halittu, dukkansu 
suna cikin wannan hayakin, Allah mai girma da 
daukaka ya fadi a cikin AlKur'ani mai girma cewa: 
((Sannan ya dai-daita a sama a lokacin tana 
matsayin hayaki...)) (Fusilat, 11] 


Saboda kasancewar Kasa da sama (da abubuwan da 
suke sama irinsu rana da wata da taurari da wasu 
duniyoyi da tarin din taurari) duka asalinsu daga 
wannan hayakin ne, sannan suka rarraba da juna a 
wajen wannan hayakin da yake kame da juna, game 
da haka ne Allah mai girma yake fadi a cikin 
Alkur'ani cewa: 


waa D 4 


((Shin wadanda suka kafirce ba sa ganin cewa 
sammai da Kasa sun kasance a manne da juna 
suke ne, sannan muka raba tsakaninsu da 
iska?)) [al-Anbiya, 30] 


Dr. Alfred Kroner daya ne daga cikin shahararrun 
malaman ilimin Kasa "Geology", kuma shi ne 
shugaban sashen ilimin Kasa "Geology" a tsangayar 
"Institute of Geosciences" dake Jami'ar "Johannes 
Gutenberg University, Mainz, Germany", ga abin da 
yake cewa: "Mu muna tunanin ta ina ne Muhammadu 
ya zo da wannan ilimin? Na yi imanin cewa —kusan- 
zai yi wuya ya san wani abu na asalin abin da ya tara 
halittu gaba daya, saboda malaman kimiyya ma ba su 
cimma haka ba sai a 'yan shekarun baya-bayan nan, su 
ma sai da suka yi amfani da injuna na zamani masu 
cigaba a harkar Kere-Keren fasaha..." 

Ya sake cewa: "lallai mutumin da bai san komai 
akan ilimin Sinadarin Nukiliya ba "Nuclear Physics" 
tun Karnoni goma sha hudu da suka gabata, a ra'ayi na 
babu yadda za a yi ya sami kansa a matsayin da zai 
iya gano cewa: sammai da Kassai daga asali daya suke 
ta hanyar hankalinsa shi kadai(’)..! 


C ) This is the Truth (Videotape) 


a A O 


mo o o AAA 


Hoto na 10: 
sabon tauraro ne 
da ake halittansa 
daga girgijen 
"Gas" mai hade 
da Kura (Nebula), 
wannan wani 
sashe ne na 
hayakin da aka 
halicci dukkan 
halittu da shi. 
Daga littafin: The 
spa ce Atlas, 
Heather and 
Henbest, shafi: 50 


Hoto na 11: tatki ne na gira-gizai "The lagoon nebula" da suke daga 
asalin Kura da "Gas", Karfin haskensa ya kai daraja 60, yana cikin 
taurarin da suke da zatin gaske, wadanda ba a dade da samar da su ba. 
duba: (Hoirzons, Explorings the universe, Seeds, Plate 9, from 
Association of Universities for Research in Astronomy, Inc) 


24 | 


TUNJUSNYY Asep eq IEJEGGLI JINS eq wrea 


oye EN ese] 


(D) Bayanin Alkur'ani Game Da 
Kwakwalwar Dan Adam: 


Allah mai girma da daukaka ya fadi a cikin 
Alkur'ani mai girma game da daya daga cikin mafiya 
sharrin cikin mushrikan da suka hana Annabi 
Muhammadu (Sallalahu alaihi wa sallam) yin sallah a 
Ka'aba cewa: 

((a'a, idan bai hanu ba lallai zamu dauke 
goshinsa, maKaryacin goshi mai yawan 
kuskure.)) [ al-aLak 15-16] 

Abin da ake cewa da shi "al-Nasiyat" shi ne gaban 
kai.... Saboda mene ne ya sa Alkur'ani mai girma ya 
sifanta gaban kai da cewa: mai Karya mai yawan 
kuskure? Mene ne ya sa bai sifanta mutumin shi kansa 
da cewa shi ne makaryaci mai yawan kuskure ba? 
Mene ne dangantakar da take tsakanin gaban kai da 
Karya da yawan kuskure? 

Idan muka lura da Kokon Kwakwalwar mutum, 
zamu ga tana gaban goshi ne. (Dubi photo mai lamba 
12), mene ne abin da Ilimin Ayyukan Gabobi 
(Physiology) yake cewa game da ayyukan wannan 
sashe na jikin dan adam? Wani littafi mai suna 
"Essential of Anotomy and Physiology" ya fadi game 
da wannan sashen cewa: "Mai zuga da hangen nesa 
wajen tsari, mai fara motsawa, yana farawa ne a 
sashen gaba na goshi, in da nan ne yankin gaban 
goshi, nan ne matattarar Rwakwalwa."() 

Littafin dai yana cewa: "Game da tarayyar da take 
yi wajen samar da zuga kuwa, ina ganin yankin 
sashen goshi ne matattarar ayyukan ta'addanci, saboda 


(') Essentials of Anatomy & physiology, Seeley and others, p. 
211. Also see The Human Nervous System, Noback and others, 
p. 410-411. 


-e WA “UZA LI 


haka sashen Kwakwalwa ne ke tsarawa da farar da 
halayen alhairi ko na sharri, nan ne ke da alhakin 
samar da maganganun Karya da na gaskiya, saboda 
haka ya cancanci a sifanta gaban kai (goshi) da yin 
Karya gami da kuskure, idan mutum ya yi Karya ko ya 
aikata wani aiki na sabo kamar yadda Allah 
madaukakin sarki ya fadi a cikin AlKur'ani mai girma 
cewa: 


((MaKaryacin goshi mai yawan kuskure)) (') 


i mahadan kw: 
matattara motsi ANA abis jina jiki 


wajen motsi Pn wajen dandano 


wajen ji na jiki 


wajen magana da motsi 
wajen magana da ji 
wajen ji na kunni 


matattara ji 


Hoto na 12: wuraren ayyukan sashen hagu na rabin da'irar kwanya, 
in da Kwakwalwa ke gaban goshi. 


Malamai ba su gano ayyukan sashen gaban goshi 
ba sai 'yan shekaru sittin baya da suka wuce. Wannan 
abin da Professor Keith L. Moore ya fadi kenan(’). 


(') Essentials of Anatomy & physiology, Seeley and others, p. 
211 


(C) Al-E'jaz al—Elmy fee al-Naseyah, Moore and others, p. 41 


o Ske 
p 


(E) Bayanin AlKur'ani Game Da Tekuna 
Da Koguna: 


Ilimin zamani ya gano cewa lallai duk in da aka samu 
haduwar tekuna guda biyu masu bambanci da juna sai 
an samu wani abu da zai rabe tsakaninsu, wannan abu 
zai katange duka tekunan, ta yadda kowane teku zai 
cigaba da zama da abubuwan da ya kebanta da su, na 
darajar zafi ko gishiri da kauri('). misali tekun 
"Bahrul abyal mutawassit" ya shiga babban tekun 
"Atlanta" ta dutsen Tarik, ya shiga wurin daru-ruwan 
kilo mita, a zurfi kuma wurin mita dubu, amma duk da 
haka yana nan da abubuwan da ya bambanta da su na 
zafi da gishiri da Karancin kauri, duk da wannan zurfin 
tekun "Bahru abyal" yana nan a tabbace(”). (Duba Hoto 
na 13) 


Tekun Atlanta Bahrul abyal 


— 


Ruwan kogin Atlanta 


= Ruwan kogin 
Darajar gishiri Kasa da 36% bahrul abyal 


Darajar gishiri : TALA 
Mashigar dutsen Tarik 


Hoto na 13: Ruwan babban tekun "Bahrul abyal" ne ke shiga babban 
tekun "Atlanta" ta Jabal tarik, ruwansa bai canja ba ta wurin zafi da 
gishiri da kuma Karancin kauri, saboda katangar dake 
tsakaninsu, (zafinsa ya kai darajar celcius) 


Duk da yawan kumfar kogi da Karfin igiyar ruwa da 
tambal-tambal din da wadannan tekuna suke yi, duk 


(|) Principle of Oceanography, Davis, P 92-93 
Č ) Principle of Oceanography, Davis, P 93 


da haka ruwan bai hade ba, ta yadda zai Ketare 
wannan katanga. 

Allah madaukakin sarki yana fadi a cikin Alkur'ani 
mai girma yana mai magana akan wannan katangar 
dake tsakanin tekuna guda biyu wadanda suka hade 
da juna, sannan kuma ba sa gauraye wa juna: 

((Ya saki tekuna guda biyu suna 
makwabtaka da juna. a tsakaninsu akwai 
katanga ba su gaurayewa juna balle su 
cakuda)) (al-Rahman, 19-20) 


Lokacin da Alkur'ani ya yi magana game da yadda 
ya rabe tsakanin ruwan dadi da ruwan gishiri, ya 
ambaci wata "tsayayyiyar katanga" tare da rabewar, 
yana cewa: 


((Shi ne wanda ya saki tekuna guda biyu, 
wannan ruwa mai matukar dadi, wannan 
kuma mai tsananin gishiri da zafi ko daci, shi 
ya sanya iyaka a tsakaninsu ta yadda ba za su 
hade ba.)) [al-Fur £an, 53] 

Me yiwuwa ne wani ya yi tambaya: Me ya sa Allah 

a cikin Alkur'ani ya ambaci wannan katangar lokacin 
da yake bayani akan abin da ya raba tsakanin ruwan 
dadi da ruwan gishiri, bai ambace ta ba wajen rabe 
tsakanin tekuna guda biyu? 

Lallai ilimin zamani ya gano cewa a wurin da ruwan 
koguna ke haduwa (makwararar kogi) in da za a samu 
ruwan dadi ya hade da na gishiri, in da wannan hadewar 
yake bambanta idon ruwan dadi ne daga wani kogin ne 
na daban; domin tabbas an gano cewa: abin da ke 
banbance ruwan dadi da ruwan gishiri a makwararar 
koguna (pynocline) shi ne kaurin da rashin hadewa da 
juna dake raba tsakanin ruwan guda biyu. Wannan 


— a eA 4 


mararrabar ya sha bamban da ruwan dadi kamar yadda 
ya sha bamban da ruwan gishiri('). (duba hoto na 14) 


Makwararin kogi 


ruwan kogi mai dadi | mararraba ruwan teku mai gishi 


IP 0 Mao 20Yoo 30%0 Ir 


in da suka hade da juna 


Hoto na 14: Yankin tsakiyar dogo dake nuna ruwan dadi (wani 
bangare daga 1000) a makwararar kogi. zamu iya ganin wannan 
bambancin tsakanin ruwan gishiri da ruwan dadi. Daga littafin 
(Introductory Oceanography, Thurman shafi: 301) 


Ba a sami gano wadannan ilmomi ba sai wannan 
zamani, shi ma sai da aka yi amfani da manyan injina 
masu Karfi wajen gano darajar (mataki) zafi da na 
dadi da na kaurin ruwa da matakin narkewar "iskar 
oksijin" da makamantansu..... Idanuwan dan Adam 
ba su isa su ga bambancin ruwan dake cikin koguna 
biyu da suka hadu da juna ba, domin a ido ganinsu 
kaman ruwa daya ne (duk ruwa ruwa ne), haka 
idanuwan bil adama ba zasu iya ganin karkasuwan 
ruwa a makwararar kogi ba, ta yadda ya kasu zuwa 
nau 'o'1 uku: rawan dadi, ruwan gishiri da kuma ruwan 
da ke rarrabe su. Shi ba na dadi ba, ba kuma na gishiri 
ba (tsakatsaki). 


C) Oceanography, Gross, P. 242. da, Introductory 
Oceanography, Thurman shafi: 300-301. 


A Nad. TEA 5 


(F) Bayanin Alkur Ani Game Da 
Tekuna Masu Zurfi Da Kumfar Cikinsu. 


Allah madaukakin sarki yana fadi a cikin Alkur‘ani 
mai girma cewa: 


((Ko kuma kamar duffai ne a cikin teku mai 
zurfi da yawan ruwa wanda kumfar teku ya 
lullube shi, sama da ita akwai wata kumfar a 
samanta kuma akwai gira-gizai, duffai ne 
wani kan wani, idan ya fito da hanunsa kusan 
ba zai tya ganinsa ba, duk wanda Allah bai 
sanya masa haske ba to ba shi da wani 
haske.)) [an-Nur,40] 


A wannan ayar ta Alkur‘ani Allah mai girma yana 
sifanta duffan da suke cikin koguna da manyan tekuna 
masu zurfi, ta yadda idan mutum ya fito da hannunsa 
ya duba a cikin tekun mai zurfi ba zai iya ganinsa ba. 
Duffai dai a cikin koguna da manyan tekuna suna 
farawa ne daga zurfi kimanin mita 200, Kasa da 
wannan zurfin kusan babu wani haske (Dubi hoto 15) 
kuma kwata-kwata babu haske a Kasan mita 1000, 
dan adam bai isa ya yi iyo a ruwa sama da mita 40 ba 
ba tare da ya yi amfani da injinan yin iyo da aka 
samar don yin hakan ba. 


Hoto na 15: Tsakanin mita 3 zuwa 30 cikin 100 (3-30%) na ruwan 
akwai hasken rana da yake tahowa daga saman tekun, a wannan lokacin 
kusan dukkan launuka guda bakwai da ake da su za su fara ja baya daya 
bayan daya a mitoci 200 na farko, ban da hasken bula-bula (Oceans, 
Elder and Pernatte, p.27) 


Lallai a wannan zamanin ne malamai suka gano 
wadannan duffan ta hanyar injinan da ake samar da su 
domin ninkaya, wanda hakan ya ba su daman kutsawa 
cikin zurfin manyan tekuna. 

Zai yiwu mu sake fahimta daga ayar Al-Kur'ani da 
ta gabata in da Allah yake cewa: 

((....a cikin teku mai zurfi da yawan ruwa 
wanda kumfar teku ya lullu6e shi, sama da ita 
akwai wata kumfar a samanta kuma akwai 
gira-gizai)) [an-Nur,40] 

Cewa lallai ruwan dake can cikin Karkashin koguna 
da tekuna rufe yake da kumfa wani bisa wani, a bayyane 


yake cewa tarin kumfa na biyu shi ne kumfar saman 
kogi, kamar yadda ake iya gani; saboda ayar ta fadi 
cewa lallai a saman kumfa ta biyu akwai gira-gizai, sai 
dai ina bayani game da kumfa ta farkon? Tabbas lallai 
malaman wannan zamani sun gano tarin kumfa a cikin 
kogi (tana faruwa ne sakamakon kaurin da yake rarrabe 
tsakanin hawa-hawa mai girma wanda suka sha bamban 
da juna"(') (Duba hoto na 16) 


ruwa mara kauri 


zanen taswira 


Hoto na 16: Kumfar kogi ne na ciki (inter faces) tsakanin tarin ruwa 
guda biyu, wani yana kan wani, akwai kauri, suna kuma da bambanci da 
Juna: daya mai kauri ne sosai (ita ce kumfar da take Kasa), dayan kuma 
ba ta kai ta farkon kauri ba (ita ce ke sama) [Oceanography, Gross, 
shafi: 204.1 


Kumfar da take ciki tana rufe ruwa mai zurfi a cikin 
koguna da tekuna; saboda ruwa mai zurfi yana da kauri 
sosai sama da ruwan da yake sama. Kumfar da take ciki 
tana aiki kamar yadda ta sama take yi, haka ma zata iya 
raurawa da toroko, kamar yadda kumfar sama take yi, 


(“) Oceanography, Gross, P. 205 


sai dai ita kumfar ta ciki ido baya iya riskanta ta hanyar 
gani Kuru-Kuru, ana iya gano ta ne ta hanyar nazartan 


canje-canjen zafi ko gishiri a wasu kebabbun warare('). 
(G) Bayanin AlKkur'ani Game Da Girgije: 


Malamai sun nazarci nau'o'! mabambanta na gira- 
gizai, sun kuma gano cewa: lallai gira-gizan da suke 
bayar da ruwa suna haduwa ne daidai da wani 
tsayayyen tsari ta wata hanya da masana suka sani, 
suna cakuduwa ne tare da wasu nau'o'i na iska. Daga 
cikin nau'o'in gira-gizan da suke bayar da ruwa akwai 
mai suna "Cumulonimbus". Malamai masana yanayin 
sararin samaniya sun nazarci hanyar haduwar wannan 
girgije wato "Cumulonimbus" da yadda yake samar 
da ruwa da Kankara da tsawa, suka kuma gano cewa 
shi wannan girgije "Cumulonimbus" yana bin 
wannan hanyar ce wajen samar da ruwa: 


ISKA MAI TUNKUDA GIRA-GIZAI: Girgijen 
"Cumulonimbus" yana farawa ne lokacin da iska ta 
kora wasu 'yan Kananan gira-gizai "Cumlus" zuwa 
wajen da wadannan gira-gizan suke taruwa. (Duba 
hotuna na 17 da 18) 

HADEWA: A wannan lokacin sai Kananan gira-gizan 
su hadiyi juna, a Karshe sai su zama babban girgij eÂ. 
(Duba hotuna na 18 da 19) 

TARUWA: Lokacin da Kananan gira-gizai suka 
hadiyi juna duka sai su hauhawa kan juna cikin 
babban girgije ta hanyar Karfin iska mai hauhawa, 
wannan hauhawar ta fi Karfi kusa da tsakiyar girgijen 


(“) Oceanography, Gross, P. 205 
Č ) The Atmosphere, Anthes and others, p. 268-269. da Elements 
of Meteorology, Miller and Thompson, p. 141. 


- WA “UZA LO 


- UA — YA 
akan geffansa('). Shi wannan Karfi mai hauhawa shi 
ne dalili na girma da hauhawar wannan girgijen ta 
tsaye, har da ya kai zuwa ga cunkoson wannan 
girgijen. (Duba hotuna na 19 (b) da 20 da 21). 
Wannan girma ta tsaye ne ke sanya girgijen ya Kara 
fadada zuwa wuraren da suka fi sanyi a sararin 
samaniya, in da a nan dige-digen ruwa da KanKara 
suke taruwa, sai su cigaba da habaka da girma har ya 
kai ga dige-digen ruwa da KanKara su yi nauyin da 
wannan Karfin iskar ba zai iya daukansu ba, a lokacin 
sai su fara fadowa daga girgije a matsayin ruwan 


sama da RanRara(’). 


Hoto na 17: Hoto 
ne na tauraron dan 
adam da yake 
bayyana gira-gizai 
a lokacin da suke 
matsawa zuwa 
bangaren B.C.D. su 
kuma wadannan 
kibiyoyi suna nuni 
ne zuwa ga 
matuskantar iska. 
(The Use of 


Satellite Pictures in - Ya 

é VELOCITY OF LOW CLOUDS faa 
Weather Analysis | 
and  Fore-casting, 


Anderson and others, p.188) 


(“) Lallai wannan Karfi na iskar mai hauhawa ya fi Karfi a kusa 
da tsakiyar girgijen akan geffansa, saboda gira-gizan da suke 
kewaye da shi suna ba shi kariya ga barin sanyi. 

Ê) The Atmosphere, Anthes and others, p. 268-269. da 
Elements of Meteorology, Miller and Thompson, p. 141. 


Fasali Na Farko 
Dalilan Da Suke Tabbatar Da Gaskiyar Musulunci 


x 35 I A 


Hoto na 18: 'Yan Kananan yankuna ne na gira-gizai "Cumulus" suke 
motsawa zuwa yankin taruwansu kusa da gefe, in da muke iya ganin 
babban girgijen "Cumulonimbus". (Clouds and storms, Ludlam, plate 
7.4) 


(A) lokacin watsewar (B) lokacin habaka 
gira-gizai 


€ 
= 
£ 
% 
2 


Hoto na 19: (a) Kananan gira-gizai ne da suke nesa da gira-gizan 
"Cumulus" lokacin da gira-gizan suke taruwa, an bambance dige-digen 
ruwa ne da alamar *. (The Atmosphere, Anhtes and others, p. 269) 


Hoto na 20: Girgijen 
"Cumulonimbus" ne bayan 
taruwa, in da ruwa Zai fara 
sauka daga cikinsa. (Weather 
and Climate, Bodin, p.123) 


Allah madaukakin sarki ya fadi cikin Alkur'ani mai 
girma cewa: 


((Ba ka ganin cewa tabbas Allah yana koro 
gira-gizai, sannan ya hada tsakaninsu, sannan 
ya mayar da su a dunkule, sai ka ga ruwan 
sama yana fita daga cikinsa...)) [an-Nur, 43] 


Malamai masana ilimin sararin samaniya ba su isa 
zuwa ga cikakken bayani dalla-dalla game da gira-gizai 
da yadda suke haduwa da kuma ayyukansu da suke yi 
ba, sai a baya-bayan nan ta hanyar amfani da manyan 
na'urori na zamani irinsu jiragen sama da tauraron dan 
adam da na'ura mai Kwakwalwa da wasunsu na injunan 
da aka samar da su domin nazartar iska da mafuskantar 
iska da gwajin danshin iska da canje-canjenta da kuma 


iyakance matsayinta da kuma canje-canjen Karfi iska('). 


C) Ejaz al-Qur'an al-Kareem fee wasf al-Riyah al-ohob, al- 
Matar, Makky and others, p. 55 


A WA “UZA LO 


Bayan ayar Alkur'anin da ta gabata ta bayyana 


yadda gira-gizai da ruwan sama suke, sannan ta yi 
magana akan KanKara da tsawa da cewa: 


((...Allah yana saukar da duwatsu na 
kankara daga sama ya sami abin da ya so da 
su, ya kuma kautar da su ga barin abin da ya 
so, harsken walKiyarsa ya kusa ya makantar)) 
[an-Nur 43]. Malamai masana ilimin sararin samaniya 
sun samu cewa  wadannan gira-gizan na 
"Cumulonimbus" wadanda suke fado da wani tari na 
Kankara girmansu zai kai tsakanin Kafa 25000 zuwa 
30000 (ma'ana zai kai Mil 7.4 zuwa 10 kaman 
dutse suke yadda Allah ya siffanta a cikin Alkur'ani 
mai girma da cewa: 

((yana saukar da duwatsu na KanKara daga 
sama)) 
(Duba hoto na 21) 


Hoto na 21; Girgijen "Cumulonimbus" ne. 


(' ) Elements of Meteorology, Miller and Thompson, p. 141. 


Wannan ayar ta AlKur'ani zata iya ta haifar da 
tambayoyi kamar haka: saboda mene ne ayar ta ce: 
(hasken walKiyarsa), a lokacin da take nuni zuwa ga 
Kankara? Shin haka yana nufin cewa Kankara ita ce 
babban dalilin samar da walkiya? 

Tsaya mu ga mene ne littafin "Meteorology Today" 
yake cewa game da wannan al'amari... cewa yake yi: 
lallai girgije kan cika da Karfin wutan lantarki idan 
Kankara ta fado a wani yanki na sa, duk da cewa 
kankarar kamar dutse take, sai dai wani dan yanki kan 
daskare da zaran ta shafi girgijen sai wani zafi dake 
cikinsa ya fito. Wannan 
ke sanya saman 
Kankara mai kama da 
dutse ya yi dumin da ya 
wuce na geffan wannan 
Kankarar, idan ta shafi 
gefen sai wani babban 
abu ya faru ta yadda 
wannan Karfin wutan 
lantarkin zai tunkudo da 
Karfi kan sashen da ya 
fi sanyi, sannan ya 
gangara zuwa ga sashen 
da ya fi dumi, daga nan 
sai ya cika shi da iskar da babu komai tare da ita. Irin 
wannan tasirin ne ke faruwa lokacin da sashe mai 
tsananin sanyi zai shafe shi, sai wasu abubuwa masu 
kama da bakin wuta Kanana su fito daga cikinsa suna 
dauke da Karfin wutan lantarki. Wadannan sassa suna 
da Karancin nauyi, wadanda aka cika su da Karfin 
wutan lantarki, su ne kuma suke zuwa saman girgijen 
ta hanyar Karfin iskar da take cirawa sama. KanKarar 
da take dauke da iskar babu komai a tare da ita kuma 
sai ta fado Kasan girgijen. Ta haka ne Kasar girgijen 


zai zamo ba mai zafi ba, wadannan ne suke fita a 
matsayin tsawa, da haka zamu fahimci cewa lallai 


kankara babban ginshiki ne wajen samar da tsawa(’). 

Wannan ilimi game da tsawa an gano shi ne daga 
baya-bayan nan, don har a shekara ta 1600 miladiyya, 
bayanin "Arasto" kan yanayin sararin samaniya shi ne 
ke kan gaba. Misali, cewa yake yi: lallai murfin 
sararin samaniya an yi shi ne da nau'o'i biyu na 
abubuwa matattu, daya danye da daya busasshe. Ya 
kuma ce: tsawa ita ce taho-mu-gaman busasshen da 
gira-gizan da suke makwabtaka da shi. Walkiya kuma 
Konewar busasshen ne yake kuma ci da wuta a 
hankali.(*) 

Wadannan wasu ne daga cikin bayanai game da 
sararin samaniya da suke kan gaba kafi saukar 
Alkur'ani mai girma ta hanyar wahayi, tun Karnoni 
goma sha hudu da suka gabata. 


(H) Bayanin Malaman Kimiyya Akan 
Mu’ujizar Kimiyya Dake Cikin AlKur'ani 
Mai Girma 


Bayanai masu zuwa tsokaci ne na malaman 
kimiyya game da mu'ujizar kimiyya dake cikin 
Alkur'ani Mai girma, duka an nakalto ne daga kaset 
din bidiyo dake da taken: "This is the Truth" za ka 
iya ji da ganin wadannan malaman a cikin wannan 
kaset din su ne suka gabatar da wadannan bayanan 
masu zuwa: 

(Idan kana son ka mallaki kofin wannan kaset ko 
kuma kana son ganinsa ta na'ura mai Kwakwalwa 


(| ) Elements of Meteorology, Miller and Thompson, p. 141. 
C) Rubuce-rubucen Arasto "Aristotle" da aka tarjama zuwa 
harshen Turanci: Meteorologica, juzu'i na 3, shafi: 369a-369b. 


wA AA a 


"Cumputer" ka ziyarci wannan shafin a yanar gizo 
(www.islam—giude.com/truth). 


(1) Dr. T.V.V Persaud, malami ne na tiyata, kuma 
likitan yara da cutukan mata da ilimin mazakuta a 
jamar "University of Manitoba, Winnipeg, 
Manitoba, Canada." ya yi aiki a wannan jami’ar a 
matsayin shugaban sashen tiyata na tsawon shekaru 
goma sha shida, shi dai sananne ne kwarai a wannan 
bangaren, ya yi wallafa da bitar littafai ashirin da biyu 
(22), kamar yadda ya gabatar da binciken ilimin 
kimiyya guda dari da tamanin da daya (181). 

A shekara ta 1991 ne ya sami babban kyauta a 
bangaren tiyata a Kasar Canada, kyautar "J.C.B" ita ce 
babbar kyauta da jami'iyyar masana a bangaren tiyata 
a Kasar Canada ke bayarwa. A lokacin da aka tambayi 
Dr. Persaud akan mu'ujizar kimiyya dake cikin 
Alkur’ani Mai girma, wanda ya yi bincike da kansa, 
sai ya ce: "Hanyar da ta bayyana mini a cikin bincike 
na ita ce, tabbas Muhammadu mutum ne wanda bai 
san karatu ba balle rubutu, kai hasali ma umiyyi ne 
Shi ,wannan fa muna magana ne akan Karnoni goma 
sha biyu -a yanzu Karni na goma sha hudu- da suka 
wuce, muna kuma maganar mutumin da bai iya karatu 
da rubutu ba, amma ya yi bayani mai zurfi da suke 
dai-dai ne a ilimin kimiyya, wannan abin mamaki ne 
kwarai. Ni dai kam ba zan iya cewa wannan abu ya 
faru ne kawai ba tare da asali ba, akwai abubuwa da 
yawa da suke dai-dai ne kwarai .Ni ma kamar Dr. 
Moore ne, ba na ganin wata wahala da za ta hana ni 
karban cewa akwai "Ilhama" ta Ubangiji da ta shiryar 
da Shi zuwa ga wannan ilmomi." 

Dr. Persaud ya ambaci Ayoyi da Hadisai a wasu 
daga cikin littafansa, kamar yadda ya gabatar da 
wadannan ayoyi da Hadisan a tarurruka masu dama. 


(2) Dr. Joe Leigh Simpson malami ne kuma shugaban 
sashen cutukan mata da haihuwa da ilmomin gado a 
tsangayar ilimin likitanci a makarantar "Baylor 
College of Medicine, Houston, Texas, USA." kuma 
shugaban sashen cututtukar mata da haihuwa a 
jami'ar "University of Tennessee, Memphis, 
Tennessee, USA." Kuma ya yi shugabancin jam’ iyyar 
likitocin mahaifa a Kasar Amurika. Dr. Joe Leigh 
Simpson dai ya sami lambobin girma da yabo da 
dama, a ciki akwai lambar girma daga Jam'iyyar 
likitocin haihuwa da cututtukan mata a shekara ta 
1992. 

Prof. Simpson ya yi nazari ne kan Hadisai guda 
biyu na Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa 
sallam) wadanda su ne: 


e "Lallai ana hada halittan kowane 
dayanku a cikin mahaifiyarsa ne a 
kwanaki arba’in(’)." 

e "Idan maniyyi ya wuce darare arba'in 
da biyu, Allah zai aiko Malaiika ya 
suranta shi, a lokacin zai halitta masa ji 
da gani da fata da nama (tsoka) da 
Rashi(9)." 


A cikin bincikensa mai zurfi game da wadannan 
Hadisai guda biyu, ya gano cewa kwanaki arba'in na 
farko, suna da wani matsayi na daban wajen halittan 
jini, ya kuma yi matukar tasirantuwa da yadda 
bayanin Hadisan ya zo dalla-dalla, da kuma ingancin 
wadannan Hadisan, yana mai fadi game da wadannan 
Hadisan a daya daga cikin tarukan da ya halarta cewa: 


C ) 643, Muslim. 3208, Al-bukhari. 
(?) 2645, Muslim. 


"Lallai wadannan Hadisan guda biyu na Annabi sun 
Kare ni da jadawalin lokaci na musamman na girma da 
bunkasar jariri kafin ya kai kwanaki arba'in, wasu 
malamai guda biyu sun riga ni ambaton haka a 
jawabinsu na safiyar yau. Babu yadda za a yi a ce 
wadannan Hadisan guda biyu sun dogara ne akan 
ilimin kimiyyan da yake lokacin da ake rubuta su. 
Haka yana nuna cewa babu wani sababi tsakanin 
ilimin gado "Genetics" da Addini. Bugu da Kari, 
Addini zai iya kama hannun ilimin kimiyyya ya yi 
masa jagora zuwa ga fagage masu dama.... A 
Alkur'ani ana samun ilmomi masu dama da tun 
Karnoni masu yawa aka ambace su, aka kuma tabbatar 
da ingancinsu a 'yan kwanakin baya-bayan nan, haka 
yana tabbatar da cewa lallai Alkur'ani ya zo ne daga 
Allah Madaukakin Sarki...... 


(3) Dr. E. Marshall Jahnson, malami ne na ilimin 
tiyata da cigaban halittu "Developmental Biology" a 
Jami'ar "Thomas Jefferson University, Philadelphia, 
pennysalvania, USA" ya yi aiki a can a matsayin 
malami kuma shugaban sashen tiyata har na tsawon 
shekaru ashirin da biyu (22). Ya yi kuma daranktan 
makarantar "Daniel Baught Institute", ya kuma 
shugabanci jam’iyyar halittu masu ban al-ajabi. 

Dr. Jahnson ya wallafa bincike sama da dari biyu 
(200). A shekara ta 1981, lokacin da ake taron likitoci 
mai lamba ta bakwai (7) a garin Dammam na Kasar 
Saudi Arabia, a lokacin da Dr. Jahnson yake 
Kaddamar da bincikensa ya ce: "A taKaice lallai 
Alkur'ani ba wai ya sifanta yanayin girma da 
bunkasar jariri na zahiri ba ne kawai, a'a yana 
tabbatar da yadda yake girma shi kansa (wato 
matakan da jariri kan wuce da su) na halitta da 


bunkasa, yana bayyana abubuwa masu muhimanci 
kamar yadda suke a cikin ilimin kimiyya na zamani." 
Ya sake cewa: (Ni din nan a matsayina na 
malamin kimiyya, zan iya ta'amuli ne da abin da nike 
iya gani Kuru-Kuru kawai, zan iya in fahimci ilimin 
dan tayi "Embryology" da ilimin cigaban halitta 
"Developmental Biology", zan iya fahimtar kalmomin 
da aka tarjama su daga AlKur'ani, kamar yadda na riga 
na misilta maku, cewa : idan har zai yiwu a koma dani 
wancan zamanin (zamanin Annnabi Muhammadu 
(Sallal-lahu alaihi wa sallam)) alhalin ina da ilimin da 
na sanshi a yau, ya kuma zamana ina da ikon sifanta 
abubuwa, to lallai ina mai tabbatar muku da cewa zai 
yi wuya in iya sifanta abubuwa da surar da Alkur'ani 
Mai girma ya sifantasu; don haka ni ba na ganin cewa 
akwai wani dalilin da zai hana karban cewa 
Muhammadu ya sami wannan ilimomin ne ta wata 
hanya ta daban, bugu da Kari, bana ganin akwai wani 
sabani idan aka ce akwai sa hannun Allah a cikin abin 


da Muhammadu ya rubuta()." 


(4) Dr. William W. Hay shahararren malami ne a 
ilmomin kimiyyar kogi "Marine Scientist", kuma 
malami ne na ilimomin kimiyyar Rasa "Geological 
Sciences" a Jami’ar "University of Colorado, 
Boulder, Colorado, USA". Ya taba zama shugaban 
"Rosentiel School of Marine and Atmospheric 
Science" a jami’ar "University of Miami, Miami, 
Florida, USA". Bayan tattaunawar da aka yi da 
Dr.Hay akan hakikanin abin da Alkur'ani ke fadi 
game da koguna, wadanda aka gano su daga baya- 


(') Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) Umiyyi 
ne, bai san karatu ba balle rubutu, ya kan yi ma SahabbanSa 
bayani, sannan ya umurci wasu daga cikinsu da su rubuta. 


bayan nan, sai ya ce: "Abin mamaki ne a ce wannan 
ilimin yana cikin tsohon rubutun Alkur'ani Mai 
girma! ina ma a ce ina da wata dabara da zan iya sanin 
asalin wadannan ilimomin. Babban abin mamaki a 
nan shi ne ilmomin duk suna nan (nuni ne zuwa ga 
Alkur'ani) kuma wannan binciken da muka yi mun yi 
ne kawai don gano wasu ayoyi kawai!!!.." da aka 
tambayi Dr. Hay cewa: a ganinka mene ne ya kamata 
ya zama shi ne asalin AlKur'ani? Sai ya amsa da cewa: 
"Da kyau, lallai ni dai ina ganin cewa asalinSa daga 
Ubangiji ne." 


(5) Dr. Gerald C. Georinger malami ne mai karantar 
da ilimin yadda ake yin magungunan dan tayi 
"Medical Embryology" a tsangayar "Cell Biology" a 
makarantar magunguna "School of Medicine" dake 
Jami'ar "Georgetown University, Washington, 
DC,USA. Lokacin da ake taron liktocin magunguna 
mai lamba ta takwas (8), wanda aka yi a garin Riyad 
na Kasar Saudi Arabia, Dr. Georinger ya fadi a 
lokacin da yake gabatar da bincikensa cewa: "Wasu 
ayoyin Alkur'ani sun yi cikakken bayani akan yadda 
mutum yake girma da bunKasa tun daga lokacin da 
kwayoyin halittu da suke cikin maniyyi suka hadu da 
juna har lokacin da ake halitta masa gabobi da kuma 
halittansa baki daya. Kafin Alkur'ani babu wani littafi 
kebabbe da ya yi cikakken bayani kan girma da 
bunkasar jariri, ko ya yi amfani da kalmomi da 
siffofin da AlKur'ani ya yi, kai a mafi yawan lokuta, - 
in ma ba muce duka lokuta ba-, wannan sifantawar ta 
riga abubuwan da aka rubuta a cikin littafan kimiyya 
na da game da matakan da dan jariri ke wucewa da su 
da kuma bunkasarsa da Karnoni masu yawa..." 


(6) Dr. Yoshihide Kozai malami ne a Jami'ar "Tokyo 
University, Hongo, Japan" ya taba zama daraktan 
Kasa mai lura da ilimin falaki "National Astronomical 
Observatory, Mitaka, Tokyo, Japan" ga abin da yake 
cewa: "Gaskiya ina mamaki kwarai akan a sami 
hakikanin ingantaccen ilimin falaki a cikin AlKur'ani, 
a warinmu, malaman falaki na zamani sun yi bincike 
akan wani dan Karamin yanki na wannan duniyar, 
mun fadi Kokarinmu ne domin mu gano wani dan 
yanki Karami sosai ta hanyar amfani da na'urar da take 
Kara ma abubuwa girma "Telescopes", duk da haka 
ba za mu iya ganin komai ba sai wani sashe Kankani 
Kwarai na sama, don haka ba mu yi ma tunanin mu 
gano duniya baki daya ba. Saboda haka bayan mun 
karanta AlKur'ani, mun sami amsar wasu tambayoyi, 
ina zaton kam a yanzu zan iya samun hanyar da za ta 
bani dama nan gaba in gano duniya baki daya..." 


(7) Professor Tejatat Tejasen, shugaba ne na sashen 
tiyata a jami'ar "Chiang Mai University, Chiang Mai, 
Thailand". kafin nan, shi ne shugaban tsangayar 
likitoci a jami'ar. 

A taron likitoci mai lamba takwas (8) da aka yi a 
garin Riyad na Kasar Saudi Arabia, Professor Tejatat 
ya tashi ya ce: "a shekara uku na baya-bayan nan, na 
samu kai na ina mai bai wa AlKur'ani muhimmanci, a 
cikin nazarce-nazarce na da kuma abin da na Karu da 
shi a wannan taron na yi imanin cewa komai yana nan 
a rubuce a cikin Alkur'ani tun Karnoni goma sha hudu 
da suka wuce, kuma ya kamata a ce wannan ita ce 
hakikar da za a iya tabbatarwa a hanyar ilimi. 
Kasancewr Annnabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi 
wa sallam) bai san rubutu ba balle karatu, to ya zama 
dole ya zamo Annabi ne shi da ya zo mana da wannan 
hakikar, kuma wahayi ake yi masa; domin ya haskaka 


ma duniya ta hanyar da ta kamata a ce lallai mai yin 
wannan wahayin shi ne Mahalicci. Kuma Shi wannan 
Mahaliccin dole ne ya zamo Shi ne Allah, don tabbas 
lokaci ya yi da za mu shaida cewa: "La'ilaha illal- 
lahu, Muhammadur-rasulul-lahi", Wato babu abin 
bautawa da gaskiya sai Allah, sannan Muhammadu 
Manzon Allah ne. 

A Karshe ya kamata in yi godiya akan cikakken 
shirin da ake yi wajen tsara wannan taro, hakika na 
amfana, ba wai ta bangaren ilimi da addini kawai ba, 
har ma da damar da aka bani na haduwa da manya 
kuma mashahuran malamai masu yawa, na Kara 
sabbin abokai cikin mahalarta wannan taro. Babban 
abin da na ribata a wannan wuri shi ne: "La "ilaha illal- 
lahu, Muhammadur-rasulul-lahi", shi ke nan daga yau 
na zamo Musulmi." 


Bayan wadannan misalai da muka gani na 
mu'ujizozin kimiyya dake cikin AlKur'ani, bayan 
dukkan wadannan Karin bayanai da malaman kimiyya 
suka yi, yanzu sai mu tambayi kanmu wadannan 
tambayoyi: 

Shin wai dukkan ilimomin kimiyya da aka gano su a 
'yan baya-bayan nan, a bangarori mabambanta an 
ambace su ne kawai -ba zata- a cikin Alkurani da ya 
zo ta wahayi tun Karnoni goma sha hudu da suka 
wuce? 

Shin zai yiwu a ce wannan Alkur'ani Muhammadu 
(Sallal-lahu alaihi wa sallam) ko waninsa ya wallafa 
shi? 

Amsa ta gaskiya wadda hankali zai dauka ita ce 
lallai wannan AlKur'ani magana ne na Allah, wanda 
Allah Mai girma da daukaka ya yi wahayinsa zuwa ga 
Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam). 


Domin niman Karin bayani a shafin yanar gizo: 
dubi Kasidu da kaset din bidiyo game da mu'ujizozin 
kimiyya dake cikin Alkurani Mai girma, muna fatan 
ku ziyarci shafinmu: www.islam-guide.com/scence. 


(2) Babban Kalu-Bale Na A Zo Da Sura 
Daya Mai Kama Da Surorin AlKur'ani Mai 
Girma 


Allah Madaukakin Sarki yana cewa: 

((Idan kuna shakku akan abin da muka 
saukar wa bawanMu (Annabi Muhammadu 
(Sallal-lahu alaihi wa sallam)), to ku zo da 
sura daya irin surorinsa, ku kira wadanda za 
su taimaka maku wadanda ba Allah ba, in dai 
har ku masu gaskiya ne. Idan ba ku aikata ba, 
to kuwa ba za ku taba aikatawa ba, don haka 
ku ji tsoron wuta da makamashinta mutane ne 
da duwatsu, an tattale ta ne ga kafirai. Ka yi 
bishara ga wadanda suka yi imani, sannan 
suka aikata ayyuka na gari cewa lallai suna da 
aljannar da Koramu suke gudana a 
Karkashinsu......)) [al-Bakra, 23-25] 


Tun lokacin da wahayin Alkur'ani ya sauka tun 
kafin Karnoni goma sha hudu da suka wuce, ba a sami 
wani mutum da ya iya zuwa da sura daya irin surorin 
Alkur'ani ba ta bangaren usulubi da balaga da kyan 
tsari, da hikimomin dake cikin hukunce-hukuncensa, 
da gaskiyan labaransa, wadanda suka riga suka faru, 
da wadanda za su faru, da wasu sifofi na kamala. 


WA ee 


Mafi gajartar sura a cikin Alkur'ani ita ce "Suratu 
Al-kausar" mai lamba (108), kalmominta guda goma 
ne kawai, duk da haka an rasa wanda zai fuskanci 
wannan Ralu-balen(’). 

Tun zamanin da, da ma yanzu ake samun masu 
hada Allah da wani, wadanda suke Kulla adawa da 
Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam), 
suke ta Kokarin fuskantar wannan Kalu-balen, domin 
su tabbatar da cewa Muhammadu ba Annabin gaskiya 
ba ne, sai dai ba su sami nasarar yin hakan ba. 


Si 
7 

x 

Za 


D 
x 


Sees. 
L 


LA 


D 
Mba 


CF 


P7 
WAN 


MAIN 


A x 
SA 
SEGO 


4 
BS 

7 

x 


ZA 
D 


1g 
< 


aa 


Sun sami rashin nasara duk da cewa Alkur'ani ya 
sauka ne da lahajarsu da harshensu, duk kuma da 
cewa Larabawa a zamanin Annabi Muhammadu 
(Sallal-lahu alaihi wa sallam) suna da ilimin balaga ba 
dan kadan ba, ga shi suna Kirkiran waka da take cike 
da tsari da balaga, har ya zuwa yanzu ana karanta 
wakokinsu a wannan lokaci ana mamaki, saboda 
yanda suke burge makaranta!!. 


(€) Al-Borhan fee Oloom Al-Qur'an, Al-Zarkashy, juzu'i: 2, 
shafi: 224. 


(3) Bayanin Littafi Mai Tsarki (Attaurat 
Da Injila) Game Da Aiko Muhammadu 
(Sallal-Lahu Alaihi Wa Sallam) Annabin 
Musulunci: 


Lallai bayanin 
Littafi Mai tsarki 
(Attaurat da Injila) 
game da aiko 
Muhammadu  (Sallal- 
lahu alaihi wa sallam) 
dalili ne kan gaskiyar 
Addinin Musulunci, 
wannan gaskiyar a fili 
take ga wadanda suka yi imani da Littafi Mai tsarki. 
A cikin Maimaitawar Shari'a" na 18, Annabi Musa ya 
ce: (Ubangiji kuwa ya ce mini 'Abin da suka fada 
daidai ne. zan tayar musu da wani annabi kamarka 
daga 'yan'uwansu. Zan sa magana a bakinsa, zai fada 
musu duk abin da na umurce shi. Duk wanda bai 
saurari maganata wadda zai fada da sunana ba, ni da 
kaina zan nemi hak kinta a gare shi.) 

A cikin wannan nassosin zamu tya gane cewa lallai 
Annabi a cikin wannan bayanan dole ne ya sifanta da 
sifofi masu zuwa: 

l- Zai zama kamar Musa. 

2- Zai zo ne daga 'yan-uwa bani-Isra'ila, wato 'ya'yan 
Isma’ ila. 

3- Lallai Allah zai sanya maganarsa a bakin wannan 
Annabin da zai bayyana abin da Allah ya umurce shi 
da shi. 

Bari mu binciko wadannan sifofi ta wata hanyar da 
ta dan fi wannan zurfi. 


A. Annabi Kamar Musa: 


Abu ne mai kamar wuya ka iya samun Annabawa 
guda biyu masu kama da juna irin Annabi Musa da 
Annabi Muhammadu (Tsira da aminci su tabbata a 
gare su), dukkansu sun zo da cikakkun dokoki da 
shari'o'in da suka game tsarin rayuwa, kowannensu ya 
yi fito-na-fito da abokan gabansa "makiya", ya kuma 
sami nasara a kansu ta hanyar mu'ujiza, kowannensu 
ya sami karbuwa a matsayinsa na Annabi kuma 
shugaba, haka kowannensu ya yi hijira sakamakon 
makirci da aka shirya domin kashe shi. 

Game da kamannun dake tsakanin Annabi Musa 
da Annabi Isah (Tsira da aminci su tabbata a gare su) 
za mu ce tabbas ba su kai kamannun da muka fada a 
baya ba, kai har ma wajen abin da ya shafi dabi’ar 
haihuwa, da rayuwar iyali, da wafatin Annabi Musa 
da Annabi Muhammadu (Tsira da aminci su tabbata a 
gare su), sa'ilin da Annabi Isah (Tsira da aminci ya 
tabbata a gare shi) bai yi wafati ba. 

Bugu da Kari, mabiya Annabi Isah (Alaihi al- 
salam) suna masa kallon dan Allah ne, ba wai Annabi 
daga Allah ba, sabanin Annabi Musa da Annabi 
Muhammadu (Tsira da aminci su tabbata a gare su) a 
wajen al'ummarsu, kamar yadda Musulmai suka yi 
imani da Annabcin Annabi Isah (Alaihi al-salam). 

Sakamakon bayanin da ya gabata, tabbas bayanin 
Littafi Mai tsarki "Attaurat" bayani ne akan Annabi 
Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) ba wai 
akan Annabi Isah (Alaihi al-salam) ba, saboda Annabi 
Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) ya fi kama 
da Annabi Musa (Alaihi al-salam) akan Annabi Isah 
(Alaihi al-salam). 

A gefe daya kuma, idan aka lura Injilar yuhana za 
a ga cewa lallai Yahudawa suna sauraron tabbatuwan 


bayanai ne guda uku masu bambanci da juna, suna 
sauraron: 
1) Zuwan Isah 2) Zuwan Iliya 3) Zuwan Annabi. 
Wannan bayani a fili yake a tambayoyi uku da ake 
yi wa Yuhana "al mi'imidan" (yahaya) dake cewa: 
(wannan ita ce shaidar Yuhana lokacin da Yahudawa 
daga garin "Arshalim" suka aiki wasu malaman 
Yahudawa domin su tambaye shi kai wane ne? ya 
amsa da cewa: ni ba Al-masihu ba ne. sai suka sake 
tambayarsa kai wane ne? Iliya ne kai? Sai ya ce ba 
Iliya ne ni ba. Annabi ne kai? Sai ya amsa masu da 
cewa: a’a.) [yuhana 1: 19-21] 


Idan muka duba Littafi Mai tsarki wanda yake da 
Karin bayani a gefensa zamu sami in da kalmar 
Annabi "Prophet" take a [yuhana 1:21] Wannan 
kalma tana magana ne akan Annabcin da aka ambata a 
[Maimaitawar Shari'a, 18:15,18] in da zamu ga cewa 
ba Isah Al-masihu ake nufi da Annabin da aka 
ambata a [Maimaitawar Shari'a: 18:18] ba. 


B.'Yan-Uwan Bani-Isra’ ila: 


Annabi Ibrahim (Alaihi al-salam) yana da 'ya'ya 
biyu: Isma'il da Ishak (Genesis 21). Isma'il shi ne 
kakan Larabawa, Ishak kuma kakan Yahudawa. 
Annabin da ake magana a wannan bayanin ba daga 
cikin Yahudawa zai fito ba, zai fito ne daga cikin 
'yan-uwansu. Ma'ana 'ya'yan Isma'ila. Kuma 
Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) ya fito ne 
daga tsatson Isma'ila, domin haka shi ne wannan 
Annabin. 

Haka ya zo a cikin [Ishaya na Littafi Mai tsarki, 42: 
1-13] yana magana akan bawan Allah "Abdullahi" 
wanda ya zabe shi da manzanci da za’a turo shi da 


shari'a mai sauki: (ba zai fidda zuciya ko ya karai ba, 
zai kuma kafa gaskiya a duniya, Manisantan Kasashen 
sun zaku suna jiran koyarwarsa.) (42: 4, Isaya] 

Aya ta sha daya tana magana ne akan manzon da 
ake sauraron zuwansa daga tsatson Khidr. Khidr 
kamar yadda ya zo a cikin (Genesis 25:13) shi ne dan 
Isma'ila na biyu wato kakan Muhammadu (Sallal-lahu 
alaihi wa sallam). 


C. Allah Zai Sanya Maganarsa A Bakin 
Wannan Annabin 


Tabbas Allah ya sanya maganarsa (AlKur'ani Mai 
girma) a bakin Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa 
sallam), lallai Allah ya aiki Jibrilu domin ya sanar da 
Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) 
maganarSa, sannan Muhammadu (Sallal-lahu alaihi 
wa sallam) ya gaya ma mutane kamar yadda ya ji shi 
daga Jibrilu, saboda haka Alkur'ani Mai girma ba 
maganar Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) 
ba ne, ba kuma sun zo ne sakamakon tunaninSa ba, an 
sanya su ne a bakinSa ta hanyar Mala'ika Jibrilu. A 
lokacin da Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) 
yake raye, a Karkashin kulawarSa da sa idonSa, 
SahabbanSa suka haddace wannan maganar, suka 
kuma rubuta ta. 

Abin lura anan shi ne, Allah ya fadi a cikin 
wannan bayanin dake cikin: |Maimaitawar Shari'a, 
18:19) cewa: (Duk wanda bai saurari maganata wadda 
zai fada da sunana ba, ni da kai na zan nemi hakkinta 
a gare shi.)). Lallai wannan Annabin shi ne 
Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam). 

(ka ziyarci shafinmu: www.islam-guide.com/mib a 
yanar gizo "Internet" domin Karin ilimi akan: Annabi 


Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) a cikin 
Littafi Mai tsarki). 


4) Ayoyin Alkur’ani Da Suka Fadi Wasu 
Abubuwa Da Za Su Faru A Gaba Kuma 
Suka Faru. 


Daya daga cikin abubuwan da za su faru wanda 
Alkur'ani ya bayar da labarinsu shi ne, nasarar da 
Romawa suka samu akan Parisawa a tsakanin shekaru 
uku zuwa tara, bayan Romawa sun kwashi-kashinsu- 
a-hannu wajen Parisawa, Allah Mai girma ya fada a 
cikin Alkur'ani cewa: 


((An ci Romawa da yaki a kusa da Kasa (wato 
mafi kusan garin Romawa zuwa garin 
Parisawa.) su din bayan wannan rinjaye da aka 
yi akansa, su ma za su yi rinjaye, a cikin 'yan 
shekaru kadan da ba su kai goma ba.)) [al-Roum, 
2-4] 

Abin da ake nufi da kusa da Kasa: Kasar da tafi kusa 
Kasar Larabawa. 

Bari mu ja baya mu bar ma tarihi fagen domin ya 
ba mu labarin wadannan yakoka.... 

Littafin Tarihin Daular Binzitawa "History of the 
Bynzantine State" yana cewa: "Lallai an rusa sojojin 
Roma da Karfin tsiya a garin Antakiya a shekara ta 
dari shida da goma sha uku (613), miladiyya. Dalili 
kuwa shi ne Parisawa sun yi mata tsinke ne ta kowane 
bangare. A wannan lokacin abu ne mai matukar 
wahala wani ya iya yin tunanin cewa zai yiwu 
Romawa su dauko fansa ta yadda za su karya 
Parisawa.... Duk da haka Alkur'ani ya bayar da 
labarin nasarar da Romawa zasu samu akan Parisa a 


tsakanin shekaru uku zuwa tara masu zuwa. A shekara 
ta 622 miladiyya, wato bayan shekara tara da karya 
Romawa, sojojin Roma da na Parisa suka sake 
haduwa suka Kwabra a garin Armeniya, sakamakon 
wannan yakin Roma ta sami nasara akan Parisa a 
karon farko tun bayan karayan da Romawa suka samu 
a shekara ta (613) miladiyya. Da haka ne wannan 
bayani na AlKur'ani ya tabbata kamar yadda Allah 
Mai girma da daukaka ya fadi a cikin AlKur'ani. 

Akwai wasu ayoyin Alkur'ani da Sunnonin Annabi 
Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) da dama 
suka fadi wasu abubuwa da za su faru a gaba, kuma 
suka faru(). 


5) Mu'ujizozin Da Suka Faru A Hannun 
Annabi Muhammadu (Sallal-Lahu Alaihi 
Wa Sallam) 


Hakika mu'ujizozi masu yawa sun faru a hannun 
Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) da 
izinin Allah Madaukakin Sarki, kuma tabbas mutane 
da yawa sun ga wadannan mu'ujizozin, misali: 
Lokacin da mushrikan garin Makka suka nemi 
Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) da 
ya zo masu da wata mu'ujiza, ya nuna masu tsagewar 
wata(”) (kamar yadda suka nema). 

Wata mu'ujizar kuma ita ce bubbugowar ruwa daga 
'yan yatsun Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi 


(') Domin Karin bayani za a iya komawa littafin 
(Dawwamammen Kalu-bale) (al-Mu'ujizat al-Khalida)) wanda 
jam'iyatu Tablig Al- islam ta dauki nauyin bugawa (a harshen 
Larabci). 

( ) 3637, Al-bukhari. 2802, Muslim. 


A Nad. TEA 4 


wa sallam): an karbo Hadisi daga Jabir dan Abdullahi 
(Allah ya Kara masu yarda) ya ce: Hakika ina tare da 
Annabi (Sallal-lahu alaihi wa sallam) lokacin sallar 
la'asar ya yi, ba mu da ruwa sai wani dan raguwa a 
cikin wata Kwarya, sai aka kawo ma Annabi (Sallal- 
lahu alaihi wa sallam) sai ya sa hannunSa a ciki, ya 
bubbude ‘yan yatsunSa, sannan ya ce: "Zo ma 
ma’abota alola, dukkan albarka daga Allah ne." tabbas 
hakika na ga ruwa na bubbuga a tsakanin 'yan 
yastunSa, mutane suka yi alola suka kuma sha, na 
kasance ba na lura da yawan abin da na sa a cikin 
cikina (ma'ana yawan ruwan da na sha) daga nan na 
san cewa lallai albarka ce. aka ce ma Jabir :ku nawa 
ne a wannan ranar? Ya ce: dubu biyu da dari hudu.... 
Hussain dan Amr Ibn Murrat suka ce sun karbo daga 
Salim shi kuma daga Jabir cewa: dubu daya da dari 
biyar(’). 

Wasu mu'ujizozin da dama sun faru a hannun 
Annabi (Sallal-lahu alaihi wa sallam), ko kuma su 
faru saboda shi). 


6) Saukin Rayuwar Annabi Muhammadu 
(Sallal-Lahu Alaihi Wa Sallam). 


Idan muka gwada rayuwar Annabi Muhammadu 
(Sallal-lahu alaihi wa sallam) kafin a aiko Shi zuwa 
ga halitta da rayuwarSa bayan an aiko Shi a matsayin 
Annabi, za mu ga cewa, ba zai taba yiwuwa a ce 
hankali ya karbi cewa Muhammadu (Sallal-lahu alaihi 


(“) 3576, Al-bukhari. 1856, Muslim. 

C) Domin Karin bayani za a iya komawa littafin 
(Dawwamammen Kalu-bale) (al-Mu'ujizat al-Khalida) wanda 
jam'iyatu Tablig Al- islam ta dauki nauyin bugawa (a harshen 
Larabci). 


-e u EA a 


wa sallam) da'awan Annabta kawai yake yi, domin ya 
sami wani abu na duniya ko girma da matsayi ba. 
Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) 
ba shi da wata damuwa da abin duniya kafin a aiko 
Shi a matsayin Annabi, saboda Annabi a wannan 
lokacin dan kasuwa ne da yake samun ribar da take 
gamsar da Shi, don haka shi dan kasuwa ne mai sa'a, 
ga shi yana da suna mai kyau, bayan kuma an aiko shi 
ya zama mai rufin asiri kamar yadda aka sani. Bari 
mu kawo wadannan bayanan domin mu tabbatar da 
hakan. 
An karbo hadisi daga Urwat daga A'ishat Allah ya 
Kara ma ta yarda, ta ce da Urwat: ya dan 'yar-uwata, 
wallahi muna ganin jinjirn wata ya zo ya wuce na uku 
ma ya wuce a watanni biyu ba a kunna wuta (daura 
tukunya) a gidan Manzon Allah (Sallal-lahu alaihi wa 
sallam) ba. Sai na ce: ya Innata da mai kuke rayuwa? 
Ta ce: bakake biyu (dabino da ruwa) koda Manzon 
Allah (Sallal-lahu alaihi wa sallam) yana da wasu 
makwabta Al-ansar (mutanen Madina) suna da 
dabbobi sukan bai wa Manzon Allah (Sallal-lahu 
alaihi wa sallam) nono Shi kuma ya shayar da mu.(')" 
Anas dan Malik -Allah Ya Kara masa yarda- ya ce: 
"Ban sani ko Manzon Allah (Sallal-lahu alaihi wa 
sallam) ya taba ganin gurasa mai laushi kafin ya rasu 
ba.()" 
Sayyida A'ishat -Allah Ya Kara ma ta yarda- ta ce: 
"Shimfidar kwanciyar Manzon Allah (Sallal-lahu 
alaihi wa sallam) ba mai dadin barci ko taushi ba ne, 
cikinsa ganyen dabino ne.(?)" 


(' ) 2972, Muslim. 2567, Al-bukhari. 
(“)5413, Al-bukhari. 2364, Al-Tirmizi. 
(?) 2082, Muslim. 6456, Al-bukhari. 


An karbo daga Amr ibn Al-harith ya ce: Manzon 
Allah (Sallal-lahu alaihi wa sallam) bai bar dinare ko 
dirhami ko bawa ko baiwa ba, sai dai ya bar 
alfadarinSa mai suna (Al-shahaba'u) da yake hawa da 
makaminSa "takobi" da kuma wani fili da ya bari fi 
sabilil-lahi.(')" 

Manzon Allah (Sallal-lahu alaihi wa sallam) ya yi 
irin wannan rayuwa ta Kunci har ya bar duniya, duk 
kuwa da cewa baitul-malin Musulmi yana hannunSa, 
kuma mafi yawan mazauna tsibirin Larabawa duk sun 
shiga Musulunci kafin rasuwarSa, in da Musulmai 
suka sami cikakkiyar nasara bayan shekara goma sha 
takwas (18) da aiko shi. 

Shin zai yiwu a ce Manzon Allah (Sallal-lahu 
alaihi wa sallam) ya yi da'awar Annabta ne domin ya 
sami wani babban matsayi ko mulki? Domin dai jin 
dadi da babban matsayi ko mulki a al'adance sukan 
kasance tare da abin ci mai kyau da tufafi na alfarma 
da manyan gidaje da kuma masu gadi.... Wani daya 
ne daga cikin wadannan za a ce yana tare da 
Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam)? 

Lallai kallo daya a cikin rayuwarSa na gaggawa 
zai bayar da wannan amsar: 

Duk da nauyin da yake dauke da shi a matsayinSa 
na Annabi, kuma malami, shugaba sannan kuma 
alkali, duk da haka Shi yake tatsar nono da kanSa(°), 
ya kuma dinka tufafinSa, ya kuma gyara 
takalminSa(°), ya kuma taimaka wajen gudanar da 
ayyukan gida, ya kuma je ya gaisar da talakawa 


(0) 2739, Al-bukhari. 17990, Mosnad Ahmad. 
Č ) 25662, Mosnad Ahmad. 

C ) 676, Al-bukhari. 25517, Mosnad Ahmad. 
( ) 676, Al-bukhari. 23706, Mosnad Ahmad. 


marasa lafiya('), bugu da Kari ya taimaka ma 
sahabbanSa wajen haka ramin "Handak" ta hanyar 


daukan rairayi tare da su), saboda rayuwarSa babban 
misali ne ta sauki da tawali'u. 

Sahabban Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi 
wa sallam) suna matukar sonShi da kuma girmama 
Shi, sun yi matukar yarda da Shi, yarda irin ta ban 
mamaki, sai dai kullum Shi yana Kara tabbatar masu 
da cewa Allah Shi kadai ne ya cancanta a bauta masa, 
ba wai Shi ba. 

Anas dan Malik -daya daga cikin Sahabbai- Allah 
Ya Kara masa yarda ya ce: Sahabban Annabi (Sallal- 
lahu alaihi wa sallam) ba su so wani mutum sama da 
yadda suke son Annabi (Sallal-lahu alaihi wa sallam) 
ba. Duk da haka idan ya zo in da suke ba sa mike 
masa, saboda ba ya so mutane su mike masa kamar 
yadda wasu al’ummatai suke yi ma shugabanninsu(’). 

Tun kafin a ga wata alama mai Karfi ta samun 
nasarar Musulunci, a lokacin da aka dade ana 
tsangwamar Musulmai da yi masu azaba, Utbatu dan 
sakon mushirikai ya zo wurin Manzon Allah 
Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) ya ce ma 
sa: "Wannan abin da ka zo da shi in dukiya kake so 
zamu tara maka dukiya a cikin dukiyarmu har kafi 
kowa, In kuma girma kake so za mu ba ka 
shugabancinmu ta hanyar da ba zamu yanke komai ba 
in ba ka, in kuma mulki kake so zamu mai da kai 
sarkinmu mai mulkinmu." 

Duk da wannnan abin da suka gabata, abin da suke 
nema da Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) 
bai wuce guda daya ba kawai, shi ne ya bar kiran 


(') 531, Mowatta' Malik. 
C ) 3034, Al-bukhari. 1803, Muslim. 18017, Mosnad Ahmad. 
C ) 12117, Mosnad Ahmad. 2754, Al-Tirmizi. 


mutane zuwa ga Musulunci da bautan Allah shi kadai 
ba tare da abokin tarayya ba. Shin wannan tayin bai 
isa ya rudi wanda yake niman amfanin duniya ba? In 
dai haka ne shin Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa 
sallam) zai yi wata-wata wajen karban wannan tayin 
da ya zo masa daga mushirikai? Shin Muhammadu 
(Sallal-lahu alaihi wa sallam) ya Ki amincewa da 
wannan tayin ne a matsayin dan jan da zai bar Kofa a 
bude domin su Kara masa wasu abubuwa da suka fi na 
farko? Ko kusa, amsar da ya ba su ita ce: "Da sunan 
Allah Mai rahama Mai jin Kai" sannan ya karanta ma 
Utbatu aya ta daya zuwa ta talatin da takwas (1-38) na 


suratu fussilat.(')! Bari mu kawo wasu daga cikin 
wadannan ayoyin: 


((Haamiim, Wannan littafin saukakke ne 
daga Mai rahama Mai jin Kai. Littafi ne da 
ayoyinsa suka bambance tsakanin gaskiya da 
Karya, da bishara da gargadi, da tsarkake 
zukata da buga misalai, da bayyanar da 
hukunce-hukunce, ana karanta shi da harshen 
Larabci mai saukin fahimta ga mutanen da 
suka sani. Mai bishara ga muminai kan abin 
da aka tanadar masu na ni'ima, mai gargadi ga 
masu Karyatawa game da abin da aka tanadar 
masu na azaba mai radadi, da yawansu sun 
juya masa baya, ba su amfana da shi ba, kai ka 
ce ba su ji shi ba ne.)) [Fussilat, 1-4] 


(') al-Sirat al-Nabawiyyat, Ibn Hisham, juzu'i na (1), shafi: 293- 
294. 


A wani karon kuma ya bai wa AmminSa amsa 
lokacin da ya neme shi da ya koma ga barin kiran 
mutane zuwa ga Musulunci, amsar Annabi 
Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) a fili ta zo 
kat cike da ikhlasi, yana cewa : "ya Ammi na, na 
rantse da Allah da zasu sanya rana a hannun dama na, 
wata kuma a hannun hagu na, ba zan taba barin 
wannan al'amarin ba (ma’ana kiran mutane zuwa ga 
Musulunci) har sai Allah ya cika shi ko kuma ni in 
mutu. ()" 

Al'amarin tsangwama da matsin da Annabi 
Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) da 
SahabbanSa suke ciki har tsawon shekara goma sha 
uku bai tsaya a haka ba, domin mushirikai sun yi 
Kokarin kashe Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa 
sallam) sama da daya, suka yi KoKarin su turo masa 
Katon dutse ta samanSa ta yadda zai fado masa a kai, 
sannan kuma sun sa masa guba a abinci. 

Mene ne zai sa Muhammadu (Sallal-lahu alaihi 
wa sallam) ya jure ma wannan wahalar a rayuwarSa 
har bayan ya sami nasara akan mushirikai? Da me za 
a iya fassara wannan tawali'u da aiki da hankalin da 
ya bayyanar a lokacin da ya sami bababr nasara, ya 
kuma dage da cewa wannan babban nasara da ya 
samu tana komawa ne zuwa ga taimakon Allah Shi 
kadai, ba wai gwaninta daga gare Shi ba!...? 

Shin zai yiwu a ce wadannan dabi’u su taru ga 
mutumin da yake son mulki da kuma son kansa? 

Ya ubangiji Ka yi salati ga Muhammadu (Sallal- 
lahu alaihi wa sallam) da 'yan gidan Muhammadu 
(Sallal-lahu alaihi wa sallam) kamar yadda Ka yi 
salati ga Ibrahim da 'yan gidan Ibrahim, ka yi albarka 
ga Muhammadu da 'yan gidan Muhammadu, kamar 


(' )al-Sirat al-Nabawiyyat, Ibn Hisham, juzu'i na (1), shafi: 265- 
266. 


yadda Ka yi albarka ga Ibrahim da 'yan gidan Ibrahim 
a cikin talikai baki daya, lallai kai abin gode ma wa ne 
kuma Mai girma.) 


7) Yaduwar Musulunci. 


A Karshen wannan fasalin mai yiwuwa lokaci ya yi 
da zamu tabbatar da wani abu mai muhimmanci da zai 
tabbatar da ingancin Musulunci. Abin da kowa ya sani 
ne a Amurika da ma duniya baki daya cewa Addinin 
Musulunci shi ne addinin da ya fi dukkan addinai 
yaduwa. Bari mu kawo wasu bayanai da suka lura da 
hakan: 

e (Musulunci shi ne ya fi sauran addinai yaduwa 
a Amurika, shi jagora ne na shirtya, kuma 
ginshiki ne na zaman lafiya ga al'ummomi 
masu yawa) (Hillary Rodham Clinton, Los Angeles 
Time(4)) 


e (Musulmai su ne suka fi kowa ce al'umma 
bunkasa a duniya.) (The Population Reference 
Bureau, USA Today(2)). 

e (Musulunci ya fi dukkan addinai saurin 


yaduwa a wannan garin) (Geraldine Baum; 
Newsday Religion Writer, Newsday (’)). 


(“) Larry B. Stammer: Marubuciyar al'amurran addini a jaridar 
(Los Angeles Time.) Los Angeles Time, Home Edition, Metro 
Section, Part B, MAY 31, 1996, P.3. 

Ê) Timothy Kenny, "Elsewhere in the World", USA Today, 
Final Edition, News Section, February 17, 1989, p.4A. 

C ) Geraldine Baum; "For Love of Allah", Newsday, Nassau and 


Suffolk Edition, Part 2, March 7, 1989, p. 4. 


A D 5 


e (Musulunci shi ne yafi dukkan addinai saurin 
yaduwa a Kasar Amurika.) (Ari.L. Goldman, New 
York Times.1) 

Wannan halin yana tabbatar da cewa lallai 
Musulunci gaskiya ne daga Allah, domin dai sam 
hankali ba zai taba riya cewa wannan adadi mai yawa 
na Amurkawa da al'umman duniya mabambanta sun 
kai ga cewa Musulunci addini ne na gaskiya ba tare 
da sun yi tunani mai zurfi wajen tabbatar da cewa 
wannan addini ne daga Allah ba. Wadannan da Allah 
ya shirye su daga garuruwa mabambanta a bangaren 
matsayi da al'adu da matsayi a zamantakewa, a 
cikinsu akwai malaman kimiyya da manyan malaman 
jami'a da masana falsafa da 'yan jarida da 'yan siyasa 
da 'yan fina-finai da 'yan wasa....... 

Wadannnan hakikanin al'amura da muka fada a 
cikin wannan fasali wasu 'yan dalilai ne da suke Kara 
imanin cewa lallai Alkur'ani maganar Allah ne, kuma 
Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) Annabi ne 
na gaskiya, dan sako daga Allah, kuma lallai 
Musulunci tabbas addinin Allah ne. 


(') Ari L. Goldman, "Mainstream Islam Rapidly Embra ced By 
Black Americans," New York Times, Late City Final Edition, 
February 21, 1989, p.1 


Ae 5 


Fasali Na Biyu 


Wasu Kyaututtukan 
Musulunci 


Musulunci yana bai wa mutum da al'umma alhairai 
masu dimbin yawa, wannan fasalin zai yi bayani 
fa'idojin da mutum ke samu a Musulunci. 


1)Kofa Zuwa Ga Madawwamiyar Al 
Janna: 


Allah Madaukakin Sarki yana fadi a cikin 
Alkur'ani mai girma cewa: 


((Ka yi bishara ga wadanda suka yi imani, 
suka kuma aikata ayyuka na gari, cewa lallai 
aljannar da Koramai suke gudana a 


KarKashinta ta tabbata a gare su)) [al-Bakrat, 25] 
Ya kuma sake fadi a cikin Alkur'ani cewa: 


((Ku yi rige-rige zuwa ga gafarar da ta zo 
daga Ubangijinku da al jannar da fadinta 
kamar fadin sama da Kasa, wanda aka tanadar 
saboda wadanda suka yi imani da Allah da 
ManzanninSa)) [al-Hadid, 21] 


Lallai Manzon Allah (Sallal-lahu alaihi wa sallam) 
ya ce mana: "Tabbas na san dan wutan da zai zamo na 
Karshen fita daga cikinta, kuma shi ne na Karshen 
shiga aljanna, wani mutum ne zai fito daga wuta, 
fuskarsa ta yi muni, sai Allah ya ce : jeka ka shiga 
aljanna. Sai ya tafi zuwa gareta, sai ya ga kamar ta 
cika, sai ya dawo ya ce: ya Ubangiji ta cika, sai ya ce: 
jeka ka shiga aljanna, sai ya tafi zuwa gareta sai ya ga 
kamar ta cika, sai ya dawo ya ce: ya Ubangiji ta cika, 
sai ya ce: jeka ka shiga aljanna, kana da 
kwatankwacin duniya da irinta sau goma.( )" 

Mai tsira da aminci ya sake cewa: "ka wayi gari 
kana kan tafarkin Allah ko ka yammanta (kana kan 
tafarkin Allah) ya fi duniya da abin da ke cikinta 
alhairi, kai wallahi gwargwadon goron mashin 
dayanku ko wurin sa Kafarsa a cikin aljanna ya fi 
duniya da abin da ke cikinta alhairi.()" 

Ya sake cewa: Allah ya ce: "Na tanadar ma bayiNa 
salihai abin da ido bai taba gani ba, kunni bai taba ji 
ba, bai kuma taba fadawa a cikin zuciyar wani mutum 
ba.(°)" 

Ya sake cewa: (za azo da mutumin da yafi kowa 
damuwa a duniya, daga cikin aljanna a canja shi a 
cikin aljanna, sai a ce masa ya kai dan adam shin ka 
taba ganin damuwa a rayuwarka? Shin ka taba samun 
kanka a cikin wani tsanani? Sai ya ce: ya Ubangiji 
wallahi ban taba samun kaina a cikin damuwa ba, ban 
kuma taba ganin tsanani ba. Ó" 

Idan ka shiga aljanna za ka rayu har abada ba tare 
da ciwo ko radadi ko baKin-ciki ko mutuwa ba, yardar 
Allah za ta mamayeka za ka rayu har abada kana 


') 186, Muslim. 6571, Al-bukhari. 

2) 6568, Al-bukhari. 168, Mosnad Ahmad. 
3 )2825, Muslim. 8609, Mosnad Ahmad. 

4 ) 2807, Muslim. 12699, Mosnad Ahmad. 


( 
( 
( 
( 


dawwamamme. Allah Madaukakin Sarki ya fadi a 
cikin Alkur'ani cewa: 


((Wadanda suka yi imani suka aikata ayyuka 
na gari zamu shigar da su aljannar da Koramu 
suke gudana a KarKashinsu, za su dawwama a 
cikinta har abada, suna da abokan zama 
tsarkaka, za mu shigar da su inuwa 
madawwamiya.)) [al-Nisa'l, 57] 

muna fatan za ka ziyarci shafinmu www.islam- 
guide.com/hereafter) domin Karin ilimi akan aljanna da 
rayuwar da za ayi bayan mutuwa. 


2) Kubuta Daga Wuta: 


Allah Madaukakin Sarki ya fadi a cikin AlKur'ani 
cewa: 


((Lallai wadanda suka kafirce kuma suka 
mutu suna kafirai, ba za a karba daga dayansu 
ba, koda ya cika doron Kasa da zinare a 
matsayin fansa ba, wadannan suna da azaba 
mai radadi, ba su da mataimaka)) [Ali-imran, 91] 


Saboda haka wannan ita ce dama ta shiga aljanna 
da samun kubuta ga barin wuta; domin idan mutum 
ya mutu yana kafiri, to ba shi da wata dama na sake 
dawowa zuwa wannan duniyar domin ya sake imani. 
Lallai Allah Madaukakin Sarki ya fadi abin da zai 
faru da kafirai ranar alkiyama, yana cewa: 


((Da a ce zaka ga lokacin da aka tsayar da su 
akan wuta, suna cewa: kaiconmu ina ma za a 
koma da mu duniya ba za mu sake Karyata 
ayoyin Ubangijinmu ba, mu zamanto cikin 


— WA "ae Sk LI 


Muminai.)) (al-An'am, 27] Ba za a bai wa wani dama 
na ya sake dawowa domin ya tuba ba. 

Manzon Allah (Sallal-lahu alaihi wa sallam) ya 
ce: ".... za a zo da wanda ya fi kowa jin-dadi a duniya 
daga cikin 'yan wuta a ranar alkiyama, a canja shi a 
cikin wuta, sai a ce masa: ya kai dan adam shin 
kataba ganin alhairi? Shin ka taba samun kanka a 
cikin wata ni'ima? Sai ya ce: wallahi ban taba ba ya 
Ubangiji. )" 


3) Jin Dadi Na Hakika Da Samun 
Kwanciyar Hankali: 


Zai yiwu mu samu jin dadi da 
sa'ada tare da kwanciyar hankali ta 
hanyar yin biyayya ga umurnin 
Mahaliccin da ya tsayar da wannan 
duniyar. Allah Madaukakin Sarki 
yana cewa a cikin Alkur'ani: 


((Wadanda suka yi imani zukatansu suka 
natsa da ambaton Allah.....)) (al-Ra'ad, 28] 

A gefe daya kuma wanda ya kau da kai ga barin 
Alkur'ani zai rayu cikin Kunci a cikin wannan 
duniyar, Allah Madaukakin Sarki yana cewa: 


((Duk wanda ya kau da kai ga barin zikiri na, 
to kuwa yana da rayuwa mai Kunci, a ranar 
lahira kuma mu tashe shi yana makaho.)) (Taha, 
124 

Nam shi ne dalilin da yake sanya wasu su 
kashe kansu duk kuwa da jin dadi da hutu da suke ji 
sakamakon duniyar da suka mallaka. Misali dubi Cat 


C ) 2807, Muslim. 12699, Mosnad Ahmad. 


A II EA 5 


Steven (wanda yanzu ya musulunta ya kuma sama 
kansa suna Yusuf Islam). A da mawaki ne shahararre, 
wani lokaci ya kan sami dalar Amurika dubu dari da 
hamsin (150,000) a dare daya. Bayan ya rungumi 
Musulunci ne ya sami hakikanin sa'ada da jin dadi 
gami da kwanciyar hankali a rayuwarsa, wanda bai 
samu irinsa ba a nasarar da ya samu na samun kudi. 
Idan kana son karanta labaran wadanda suka 
Musulunta, kana iya ziyartanmu a shafinmu 
(www.islam-guide.com/stories) ko kuma ka duba littafi 
mai suna: "Me ya sa Musulunci ya zamo zabinmu" 
"Why Islam is Our Only Choice" a cikin wannan 
shafi na mu na yanar gizo da wannan littafi za ka 
karanta tunani da yadda wadannan mutane suke ji 
wadanda suka fito da garuruwa mabambanta, ga kuma 
bambanci dake tsakaninsu na wayewa da ilimi. 


4) Gafarta Zunubban Da Suka Gabata Idan 
Aka Yi Tuba Ta Gaskiya Ga Allah. 


Idan mutum ya karbi Musulunci Allah zai gafarta 
masa zunubbansa da suka wuce da munanan 
ayyukansa da ya yi. 

An ruwaito cewa Amr Ibn Al-Aas ya zo wajen 
Annabi (Sallal-lahu alaihi wa sallam) sai ya ce: na ce 
ma Annabi (Sallal-lahu alaihi wa sallam) ba ni 
hannunka in yi maka mubaya'a, sai ya ba ni damarsa, 
sai na dunkule hannuna, ya ce: "me ya same ka ya 
Amr?" na ce: ina son in sa sharadi ne, ya ce: "mene ne 
sharadin?" ya ce: sharadin shi ne a gafarta mini, ya ce: 
"ba ka san cewa lallai Musulunci yana rusa duk abin 
da aka yi kafin shi ba.(')" 


(C ) 121, Muslim. 17357, Mosnada Ahmad. 


Fasali Na Uku 


Karin Bayani Game Da 
Musulunci 


Mene ne Musulunci? 


Addinin Musulunci shi ne ka kar6i kuma ka bi 
koyarwar Allah (Subhanahu wa ta'ala) da ya saukar ta 
hanyar wahayi ma Manzon Allah Annabi 
Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) 


Ginshikan Akida A Musulunci 
1)Imani Da Allah: 


Musulmi ya yi imani da Allah shi kadai, wanda ba 
shi da da, ba kuma shi da abokin tarayya, kuma bai 
halatta ma wani ya bauta ma waninSa ba, shi ne 
Ubangijin gaskiya, duk wani Ubangiji da ba shi ne ba 
Karya ne. Sunaye kyawawa da cikakkun sufofi sun 
tabbata a gare shi, babu wani da yake tarayya da shi a 
cikin allantakarSa da sufofinSa. Bayani ya zo a cikin 
Alkur'ani Allah Mai girma da daukaka Allah Yana 
sifanta kanSa da cewa: 


((Ka ce: Shi Allah shi kadai ne, Allah Shi ne 

abin nufi da bukata, Bai haifa ba kuma ba a 
haife Shi ba, Kuma ba shi da wani kini 
"tamka")) [al-Ikhlas] 


Babu wani da 
ya cancanci a roke 
shi, ko a KasKantar 
maSa da kai da 
sunan ibada, ko a 
yi maSa sallah, 
duka wadannan na 
Allah ne shi kadai. 

Allah shi ne 
kadai ke da cikakken Karfi, mahalicci mai mulki, 
wanda ya tsaya wa duk wani abin halitta a duniya 
baki dayanta. Shi ne ke tsara dukkan komai. Baya 
bukatuwa zuwa ga wani daga cikin halittunsa, kuma 
dukkan halittunsa suna bukatuwa da dogaro zuwa 
gare shi. Lallai shi ne mai ji, mai gani, masani. 
Iliminsa ya game dukkan komai ko ya yake, na fili da 
na boye, na gaba daya da na kebance, Allah 
madaukakin sarki ya san abin da ya riga ya faru, da 
wanda zai faru, da kuma ta yaya zai faru, babu wani 
abin da yake faruwa a cikin duniya fa ce da izininsa. 
Abin da Allah ya so sai ya kasance, abin da kuma bai 
so ba, ba zai kasance ba. Nufinsa na sama da nufin 
daukacin halittansa.Ya fi komai Karfi, shi mai iko ne 
akan dukkan komai.. Shi mai rahama ne a duniya, mai 
jin Kai a lahira, mai amfanar bayinsa. 

Daya daga cikin Hadisan Annabi (Sallal-lahu 
alaihi wa sallam) yana bayyana mana cewa tausayin 
da Allah yake yi ma halittunSa ya fi tausayin dake 
tsakanin uwa da da. (2754, Muslim] 

Lallai Allah ba shi kusa da zalunci ko girman kai 
ba tare da wani hakki ba, shi mai hikima ne a dukkan 
ayyukansa da umurninsa. Idan wani yana bukatan 
wani abu a wajen Allah zai iya roKonsa kai tsaye ba 
tare da wani ya yi masa tsani zuwa ga Allah ba. 


4 
Be 
4 
: ; 
ta 
4 
G i 
1 


Allah ba Annabi Isah ba ne('), kuma Annabi Isah 
ba Allah ba ne, kai Annabi Isah ma da kan shi ya nuna 
Kyamarsa akan hakan, Allah madaukakin sarki ya ce: 


((Lallai wadanda suka ce Allah shi ne al- 
masihu dan Maryam sun kafirta, Al-masihu 
(Isah) ya ce: ya bani Isra'ila ku bautawa Allah 
ubangiji na kuma Ubangijinku, ku sani duk 
wanda ya hada Allah da wani a wajen bauta, 
to kuwa Allah ya haramta masa aljanna (ba 
zai shige ta ba) makomarsa lallai ita ce wuta, 


lallai azzalumai ba su da mataimaka)) [al-Ma’ida, 
72] 

Allah ba uku ba ne, domin Allah madaukakin 
sarki yana fadi cewa: 


((Lallai wadanda da suka ce Allah cikon uku 
ne sun kafirta, babu wani Ubangiji sai 
Ubangiji daya, idan ba su daina fadin abin da 
suke fadi ba, lallai azaba mai radadi za ta 
shafi wadanda suka kafirce daga cikinsu. ashe 
kuwa ba za su tuba zuwa ga Allah su nemi 
gafararsa ba? Allah mai gafara da rahama ne. 
Al-masihu dan Maryam ba komai ba ne ban 


(“) Majalisar "Yan Jaridu a London ta bayar da sanarwa a ranar 
25/6/1984 cewa: da yawa daga cikin Pastocin Angalikan 
"Anglican bishops" sun ce: ba dole ne kiristoci su yi imani da Al- 
masihu a matsayin Allah ba. Adadin Pastocin da suka fadi haka 
ya kai talatin da daya (31) a cikin su talatin da tara (39), an yi 
haka ne a Kasar England, sha tara (19) daga cikin talatin da daya 
(31) sun ce: kawai ya isa a yi imani da Al-masihu a matsayin 
"babban wakilin Allah" 


WA TA LI 


da Manzo, kuma lallai manzanni sun shude 
kafinsa, mahaifiyarsa siddika ce (mai gaskiya) 
shi da ita suna cin abinci.... Dubi yadda muka 
bayyana musu ayoyi, sannan dubi yadda suke 
kawar da kai domin barin gaskiya!)) [al-Ma’idat, 
73-751 
Lallai addinin Musulunci bai yarda da cewa Allah 

ya huta a rana ta bakwai na ranakun halitta ba, ko 
kuma Allah ya yi kokuwa da daya daga cikin 
mala’ikunsa ba. ko kuma Allah mahassadi ne, yana yi 
wa mutane zagon-Kasa ba, ko kuma ya shiga cikin 
jikin mutum kowane ne shi kuwa. kamar yadda 
addinin Musulunci bai yarda a jingina wa Allah wata 
sifa ta mutum ba, duk yin haka a Musulunci kafirci 
ne. Allah shi ne madaukaki, ya yi nesa da kowace irin 
nakasa da aibi, Allah madaukakin sarki baya gajiya, 
kuma gyangyadi da barci ba sa iya daukanSa.! 

Kalmar Larabci (Allahu) tana nufin: (Ubangiji, 
Allah shi kadai ne gaskiya, shi ne wanda ya halicci 
dukan halittu baki daya.) wannan kalma (Allah) suna 
ne na Ubangiji kuma Allah, masu magana da harshen 
Larabci suna amfani da ita suna nufin Ubangiji, shin 
su Larabawa Musulmai ne ko kuwa Kiristoci ne? Ba 
a amfani da wannan kalma akan komai in ba Ubangiji 
madaukakin sarki ba. An ambaci wannan kalma 
(Allah) a cikin Alkur'ani sau sama da dubu biyu da 
dari bakwai (2700). A harshen Al-armiyah, wanda 
yake da dangantaka da harshen Larabci kuma ita ce 
harshen da Annabi Isah yake magana da ita), abin da 
ake nufi da “Ilah” shi ne Allah. 


(') NIV Compact Dictionary of the Bible, Douglas, p. 42. 


a Sk a 


2)Imani Da Mala’iku: 


Musulmai sun yi imani da mala’iku, kan cewa su 
bayin Allah ne masu daraja, suna bauta wa Allah shi 
kadai, suna yi masa biyayya da da’a, ba sa yin komai 
sai da umurninSa. a cikin mala'ikun akwai mala'ika 
Jibrilu (Alaihi al-salam) wanda ya zo ma Annabi 
Muhammadu (Sallallahu alaihi wa sallam) da 
wahayin Alkur'ani. 


3)Imani Da Littafan Sama. 


Musulmi sun yi imanin cewa Allah ya yi wahayin 
littafansa zuwa ga ManzanninSa a matsayin hujja ga 
mutane, kuma shiriya a gare su. A cikin littafan na sa 
akwai Alkur'ani da ya yi wahayinsa zuwa ga 
shugabanmu Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi 
wa sallam). Allah shi ya dauki alkawarin kare shi 
daga dukkan canji ko batanci, Allah madaukakin sarki 
ya ce: 

((Mu ne muka saukar da Alkur'ani, mu ne 
kuma za mu kare shi.)) (al-Hijr, 91 


4)Imani Da Annabawa Da Manzannin 
Allah. 


Musulmai sun yi imani da Annabawan Allah da 
ManzanninSa tun daga Annabi Adam da Annabi 
Nuhu da Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il da 
Annabi Ishak da Annabi Ya'akub da Annabi Isah 
(Tsira da amincin Allah su tabbata a gare su). Sai dai 
sakon Allah na Karshe zuwa ga mutane baki daya, 
wanda yake Karfafa sauran sakunan, shi ne wahayin 
da aka yi ma Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi 
wa sallam). Musulmi sun yi imanin cewa lallai 


a: O 


Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) 
shi ne Annabin Karshen da Allah ya aiko, kamar 
yadda Allah yake fadi cewa: 


((Muhammadu ba baban kowwa daga cikinku 
ba ne, shi Manzon Allah ne kuma cikamakon 
Annabawa, Allah masani ne ga dukkan 
komai.)) (al-Ahzab, 40) 

Musulmai sun yi imani cewa dukkan Annabawa 
mutane ne da aka halicce su, babu wani Annabi daga 
cikinsu da yake da sifa ko sufofin Allah. 


5)Imani Da Ranar Lahira: 


Musulmi sun yi imani da ranar lahira (ranar tashi) 
ta yadda mutane ga baki dayansu zasu tashi; saboda 
Allah ya saka masu akan imaninsu da ayyukansu. 


6)Imani Da Kaddara: 


Musulmi sun yi imani da Kaddara, sai dai wannnan 
imanin da Kaddara ba yana nufin cewa 'yan-adam ba 
su da 'yanci wajen zaben ayyukansu ba ne, a’a 
Musulmai sun yi imanin cewa lallai Allah ya bai wa 
mutane 'yancin zaben aiki. ma'anar wannan magana 
kuwa ita ce: za su iya zaban abin da yake dai-dai ko 
abin da yake kuskure, kuma su ne zasu dauki alhakin 
zabinsu. Imani da Kaddara ya hada abubuwa guda 
hudu: 

1- Lallai Allah ya san komai, ma'ana ya san abin da 
ya faru da wanda zai faru. 

2- Lallai Allah ya rubuta duk abin da ya faru da 
wanda zai faru. 


A Nad. A 5 


3- Abin da Allah ya so zai faru, abin da bai so ba ba 
zai faru ba. 

4- Lallai Allah shi ne mahaliccin dukkan komai. 

(ka ziyarci shafinmu (www.islam-guide.com/belief) domin 


Karin bayani game da ginshiKan akidan Musulinci.) 


Shin Musulunci Yana Da Wata Madogara Ta 
Ubangiji Ban Da Al Kur'ani Mai Girma. 


Ey haka ne, akwai sunnar Annnabi (Sallal-lahu 
alaihi wa sallam) (maganar Annabi da ayyukanSa da 
abubuwan da ya tabbatar da su). Sunna ta Kunshi 
Hadisan da aka nakalto cikin amana da inganci daga 
Sahabbai kan dukkan abin da Annabi (Sallal-lahu 
alaihi wa sallam) ya fadi ko ya aikata ko ya tabbatar. 
Imani da sunna wani babban ginshiki ne a cikin 
addini Musulunci. 


Wasu Daga Cikin Hadisan Annabi 
Muhammadu 


(Sallal-Lahu Alaihi Wa Sallam) 


e Misalin muminai wajen soyayyar juna da yi wa 
juna rahama da tausayi kamar misalin jiki ne, 
idan wata gaba ta sami matsala dukkan jikin kan 
yitsami, sai rashin barci da zazzabi) (Muslim, al- 
Bukhari] 

e Wanda imaninsa ya fi cika a cikin muminai shi 
ne wanda ya fi kyawawan dabi’u, zabebben 
cikinku kuwa shi ne zababben wajen kyautata 
wa mata. (Ahmad, Tirmizi] 


A Nada. TEA In 


e Imanin dayanku ba ya cika har sai ya so wa dan- 
uwansa abin da yake so wa kansa. (al-Bukhari, 
Muslim] 

e Allah mai rahama zai yi rahama ga masu 
tausayi, ku ji tausayin wadanda suke Kasa, 
wanda ke sama zai ji tasauyinku. (Tirmizi) 

e Yin murmushi a gaban dan-uwanka sadaka ne 
daga gare ka. [Tirmizi] 

e Kalma mai dadi sadaka ce. (al-Bukhari, Muslim] 

e Wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira to ya 
kyautata wa maKwabcinsa. (al-Bukhari, Muslim] 

e Lallai Allah ba ya duban jikinku ko surarku, 
yana duba ne zuwa ga zukatanku da ayyukanku. 
[Muslim] 

e Ku bai wa dan Kwadago ladarsa, tun kafin 
zufarsa ta bushe. [Ibn Majah] 

e Wata rana wani mutum yana tafiya cikin 
tsananin Kishin ruwa, sai ya sami rijiya, sai ya 
shiga ya sha ruwa sannan ya fito, sai ga wani 
kare yana lallage yana cin tabo saboda Kishi, sai 
mutumin ya ce; lallai abin da ya dame ni na 
Kishi shi ne ya dami wannan karen ........ sai ya 
sake shiga rijiyar ya cika Kafar takalminsa da 
ruwa ya rike shi da bakinsa har ya fito ya shayar 
da karen ...... sai Allah ya gode masa ya kuma 
gafarta masa. sai Sahabbai suka ce: ya Manzon 
Allah shin muna da lada a cikin wadannan 
dabbobin? sai ya ce: a dukkan danyar hanta 
akwai lada. [al-Bukhari, Muslim] 


Mene Ne Musulunci Ya Fadi Game Da 
Tashin Kiyama? 


Musulmai sun yi imanin cewa wannan rayuwar 
share fage ne zuwa ga rayuwar lahira. Tabbas rayuwar 
wannan duniya jarabawa ce ga kowa domin rayuwar 


kaa! 5 


dake zuwa bayan mutuwa, da sannu wannan ranar na 
lahira za ta zo, yadda komai zai kawo Karshe, a tayar 
da matattu domin sakamako a gaban Allah... Da 
sannu wannan ranar zata kasance farko ne na rayuwar 
da ba ta iyaka har abada, wannan rana ita ce ranar al- 
Kiyama. Da sannu mutane baki dayansu zasu samu 
sakamako wurin Allah gwargwadon imaninsu da 
ayyukansu. wanda suka mutu suna da imanin cewa 
(babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma 
Muhammadu manzon Allah ne) suka zama Musulmi, 
zasu karbi sakamakonsu, zasu shiga al-janna, zasu 
dawwama a cikinta, kamar yadda Allah Madaukakin 
sarki ya fadi cewa: 


((Wadanda suka yi imani kuma suka yi 
ayyuka na gari, wadannan su ne 'yan-al-janna, 


za su dawwama a cikinta)) [al-Bakrat, 82] 

Su kuma wadanda suka mutu ba tare da sun yi 
imani da (La'ilaha illal-lahu, Muhammadur-Rasulul- 
lah) ba, ba su amshi Musulunci ba, ko shakka babu, 
zasu rasa al-janna har abada, da sannu za su shiga 
wutan jahannama. Allah Madaukakin sarki yana 
cewa: 


((Duk wanda ya riki wani abu ba Musulunci 
ba a matsayin addini, Allah ba zai taba karba 
daga gare shi ba, kuma a lahira yana cikin 


masu asara)) [ali-Imran, 85] 
Yana kuma cewa: 


((Lallai wadanda suka kafirce, suka kuma 
mutu suna kafirai, ba za a karbi komai daga 
dayansu ba, koda kuwa ya zo da zinariya cike 
da duniya a matsayin fansa, wadannan suna 


MP Na. Ia 


da azaba mai radadi, ba su da masu 


taimakawa)) (ali-Imran, 91) 

Me yiwuwa mai tambaya ya yi tambaya cewa: ina 
zaton Musulunci addini ne me kyau, sai dai idan na 
shiga Musulunci dangi na da abokai na za su takura 
mini, su kuma yi mini izgilanci, shin in na shiga 
Musulunci zan shiga al-ljanna, in kuma tsira ga barin 
wuta? 

Amsar wannan tambayar zamu same ta a cikin 
ayar Alkur'anin da ta gabata, in da Allah Mai girma 
da daukaka ke cewa: 

((Duk wanda ya riki wani abu ba Musulunci 
ba a matsayin addini, Allah ba zai taba karba 
daga gare shi ba, kuma a lahira yana cikin 
masu asara)) [ali-Imran, 85] 

Tun lokacin da Allah ya aiko ManzonSa 
Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) domin ya 
kira mutane zuwa ga Musulunci, ba a amince ma wani 
ya kasance a cikin wani addini ba banda addinin 
Musulunci. Lallai Allah shi ne mahaliccinmu, kuma 
majibicin al’amuranmu, shi ne ya halitta mana duk 
abin dake Kasa, dukkan kayan rahama da jin dadi da 
suke wajenmu daga gare shi ne, bayan dukkan 
wannan baiwa, idan aka sami wani mutum ya Ki yin 
imani da Allah da ManzonSa Muhammadu (Sallal- 
lahu alaihi wa sallam) da addininSa wato Musulunci, 
to adalci anan shi ne a hukunta shi a lahira da ukuba. 
Amma yanzu a nan babban manufar halittarmu ita ce 
bauta wa Allah mai tsarki da yi masa da’a shi kadai, 
kamar yadda Allah Mai girma da buwaya ya fadi a 
cikin Alkur'ani mai girma cewa: 


((Ban halicci mutum da aljan ba sai domin su 
bauta miNi)) [al-Zariyat, 56] 


i“ Ja 


Lallai rayuwar da muke cikinta a yau gajeruwa ce, 
kuma da sannu ranar lahira kafirai zasu zaci cewa 
rayuwar da suka yi a duniya ba ta wuce yini daya ko 
wani sashe na yini ba. Allah yana cewa: 


((Ya ce: shekaru nawa kuka zauna a bayan 
Kasa? suka ce: mun zauna yini daya ne ko 
wani shashe na yini, ku tambayi masu 
Kirgawa)) [al-Mu’uminun, 112-113] 

Ya kuma sake cewa: 


((Yanzu kuna zaton cewa saboda wasa muka 
halicceku? Kuma ku ba zaku dawo zuwa gare 
mu ba? Tabbas Allah sarki na gaskiya ya 
daukaka, babu abin bauta wa da gaskiya sai 
Shi, Ubangijin al-arshi mai girma)) [al 
Mu'uminun, 115-116] 

Lallai rayuwar lahira ita ce rayuwa ta hakika, ba 
wai rayuwa ce ta ruhi kawai ba, a'a har da gangan 
jiki..... Da sannu zamu rayu a can da rayukanmu da 
jikkunanmu. Game da bambanci tsakanin rayuwar 
duniya da lahira kuwa, Annabi (Sallal-lahu alaihi wa 
sallam) ya ce: Na rantse da Allah, duniya ba komai ba 
ce akan lahira fa ce kamar yadda dayanku zai sanya 
yatsarsa a cikin kogi, ya fito da ita ya ga abin da zata 
dauko. (Ahmad, Muslim)... 

Wannan shi ne matsayin duniya idan aka gwada ta 
da lahira, ba ta wuce wani digo na ruwa daga cikin 
kogi ba!!! 


Ta Yaya Mutum Zai Zama Musulmi..? 


Da zaran mutum ya fadi kalmar (Ja'ilaha illal 
lahu) (ma'ana: Na shaida babu abin bautawa 


da gaskiya sai Allah, na kuma shaida 


Muhammadu Manzon Allah ne), in ya fadi haka 
yana mai imani, shi kenan ya zama Musulmi, 
Bangaren farko na wannan kalma tana nufin( babu 
wani Allah na gaskiya sai Allah, bai halatta wani ya 
bauta wa waninSa ba, ba shi da abokin tarayya kuma 
ba shi da da). Kafin mutum ya zama Musulmi dole ne 
ya kasance: 


e Ya yi imani da cewa lallai Alkur'ani maganar 
Allah ne da ya saukar da shi ta hanyar wahayi 

e Ya yi imani da ranar al-Kiyama (ranar tashi) 
cewa wannan rana gaskiya ce, kuma tana nan 
zuwa kamar yadda Allah Madaukakin Sarki ya 
yi alkawari a cikin Alkur'ani. 

e Ya yarda cewa Musulunci shi ne addini. 

e Kar ya bauta wa komai da kowa sai Allah. 


Manzon Allah (Sallal-lahu alaihi wa sallam) ya 
ce: (Allah yana matukar farin-ciki da bawanSa idan 
ya tuba fiye da dayankun da yake tare da abin 
hawansa a daji ,sai ta bace masa, a tare da ita akwai 
abincinsa da abin shansa har ya debe Kaunan ba zai 
ganta ba, sai ya zo ya kishingida a wata inuwa bayan 
ya debe Kaunar cewa ba zai ganta ba, a cikin wannan 
halin ne kawai kwatsam sai ga ta a gabansa, sai ya 
kama linzaminta, sannan ya ce: ya Ubangiji kai ne 
bawana ni ne ubangijinka.. ya yi kuskure ne saboda 
farin-ciki) (2747, Muslim da 6309,Al-bukari | 


i F ; E > 


- T i 
“Babu abin bauta wa da gaskiya sai Allah, Muhammadu manzon Allah ne” 


Akan Mene Ne Alkur'ani Mai Girma Yake 
Magana? 


Alkur'ani mai girma - 
Karshen maganar Allah da 
ya saukar ta hanyar 
wahayi- shi ne madogaran 
kowane Musulmi wajen 
imani da aiki.... ya Kunshi duk wani fage ko bangaren 
da ya shafi bil- adam baki daya, irin Bangarorin: 
hikima da karantarwa da ibada da mu'amala da 
dokoki da dai makamantansu, sai dai babban abin da 
ya yi magana akai shi ne dangantakar Allah da 
halittunsa.. duk da haka ya kaddamar ma da Musulmi 
hanya ta shirya, da bayani dalla-dalla kan yadda 
alumma mai adalci za ta kasance, da yadda za a sami 
mutum na gari , da tsarin tattalin arziki ko tsari da 
tsumi da tanadi na adalci. 

Abin lura a nan shi ne: lalllai Alkur'ani mai girma 
ya zo ma Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa 
sallam) ta hanyar wahayi da harshen Larabci ne 
kawai, saboda haka duk tarjama ko fassara da aka yi 
na Alkur'ani shin da harshen Larabci ne ko da wani 
harshe, ba zai zama Alkur'ani ba, ba kuma kira’a ce 


daga cikin kira'o'in Alkur'ani ba, sai dai kawai an 
tarjama ma'anonin Alkur'ani ne. Babu Alkur'ani sai 
wanda yake da nassin Larabci kamar yadda wahayi ya 
zo da shi. 


Wane ne Annabi Muhammadu (Sallal- 
Lahu Alaihi Wa Sallam)? 


An haifi Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi 
wa sallam) a garin Makka, shekara ta 570 bayan 
haihuwan Annabi Isah (Alaihi al-salam), mahaifinSa 
ya rasu kafin haihuwarsa, haka ma mahaifiyarSa ta 
rasu bayan haihuwarSa da dan wani lokaci kadan, 
Amminsa da yake daya ne daga cikin manyan Kabilar 
nan ta Kuraishawa ya raine shi. Annabi Muhammadu 
(Sallal-lahu alaihi wa sallam) ya tashi yana ummiyyi 
ne, (ma'ana bai iya karatu ba balle rubutu), a kuma 
haka ya cigaba da rayuwa har ya bar duniya. 

Jama’arsa kafin a aiko shi zuwa gare su su ma ba 
su san komai ba na ilimi, kai, mafi yawansu ma 
ummiyyai ne. lokacin da Muhammadu (Sallal-lahu 
alaihi wa sallam) ya girma ko'ina ji kake a na cewa 
lallai Shi mai gaskiya ne kuma amintacce, ga karamci 
ga ikhlasi.. AmanarSa ta kai matakin da suka yi masa 
lakabi da "Al- amin", lallai Annabi Muhammadu 
(Sallal-lahu alaihi wa sallam) ya kai matuka a addini, 
ya kasance yana tsananin Kin halin-koma-baya da 
mutanenSa suke ciki, da bautar gumaka da suke yi. 

Lokacin da ya kai shekara arba'in a duniya, sai ya 
fara karban farkon wahayi daga Allah ta hanyar 
Mala'ika Jibrilu (Alaihi al-salam), wahayi ya cigaba 
da sauka maSa har shekaru ashirin da uku (23), wato 
lokacin da Alkurani ya gama sauka. Annabi 
Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) yana fara 
karanta AlKur'ani da kira zuwa ga gaskiya da Allah ya 
yi masa wahayi ke da wuya, sai jama'arsa —'yan 


Bm ek a 


kadan da suka bi shi- suka fara fuskantar tsangwama 
da takura a hannun mushrikai. Wannan tsangwama da 
takura suka cigaba da muni, har sai da Allah ya 
umurce su da su yi hijira a shekara ta 622 miladiyya. 
Hijira daga garin Makka zuwa garin Madina -wanda 
tsakanin Makka da Madina akwai tazaran mil 260 ta 
arewaci- ita ce babban alama a kalandar Musulunci, 
wato da ita ake fara Kidaya. 

Bayan wasu 'yan shekaru ne Manzon Allah (Sallal- 
lahu alaihi wa sallam) ya sami dama na dawowa garin 
Makka Shi da mabiyanSa, suka kuma yi ma 
makiyansu afuwa. 


Masallacin Annabi Muhammadu (Sallallahu alaihi wa sallam) 


Kafin ya rasu lokacin yana da shekaru sittin da uku 
(63) sai da mafi yawan mutane dake tsibirin Larabawa 
suka musulunta. 

A cikin Karni na daya (shekaru dari na farko), 
bayan rasuwanSa, Musulunci ya yadu har zuwa Kasar 
Spain ta yamma, da zuwa Kasar Sin "China" ta 
gabashi. Gaskiya da yin abu dalla-dalla su ne suka sa 
wannan addini ya yi saurin yaduwa, kuma cikin 
kwanciyar hankali, haka ma ga saukin karantarwarsa, 
domin lallai addinin Musulunci yana kira ne zuwa ga 
imani da Ubangiji daya, wanda ya cancanta a bauta 
maShi Shi kadai.... 


Maa EA 5 


Manzon Allah (Sallal-lahu alaihi wa sallam) ya 
kasance abin koyi ne wajen girma da adalci da tausayi 
da rahama da gaskiya da gwarzanta. Duk da cewa shi 
mutum ne, sai dai ya yi nesa matuka da sifofi marasa 
kyau gaba dayansu. Dukkan KoKarinSa gaba daya 
saboda Allah shi kadai ne, yana mai Kaunar sakayarSa 
a lahira, bugu da Kari ga Shi mai kiyaye Allah da 
tsoronSa a cikin dukkan ayyukanSa da mu’amalarSa. 

Saboda Karin bayani ko haske game da Annabi 
Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) ziyarci 
shafinmu: www.islam-guide.com/Muhammad 


Wane Taimako Yaduwar Musulunci Ya 
Bayar Ta Hanyar Cigaban Ilimi..? 


Addinin Musulunci ya 
umurci mutum da ya yi 
amfani da Kwakwalwarsa da 
basirar da Allah ya ba shi. 


Bayan wasu 'yan shekaru 
kadan da yaduwar Musulunci; aka sake samun cigaba 
"Hadara" Jami’o’in ilimi suka yadu; a sakamakon 
haka tunani da ilimomin 
gabashin duniya suka cakuda da 
na yammacin duniya, tunanin 
irin na da, da na yanzu suka 
shiga juna, nan da nan sai aka 
sami cigaba a ilimomi irinsu: 
Hoto: "astrolabe": daya ne daga cikin 
manyan abubuwan bincike da musulmai 
suka KirKiro, wanda ake yin matukar 


amfani da shi a wannan zamani a Kasashen 
turai. 


likitanci "medicine" da lissafi "mathematics" da 


kimiyya "physics" da falaki "astronomy" da ilimin 


sanin taswirar duniya "Geography" da gine-gine 
"architecture" da fanni "art" da adabi "literature" da 


tarihi "history". Daga Kasashen musulmai ne da yawa 
daga wadannan ilmomin suka shiga Kasashen turai a 
zamanin tsakiya, kamar irinsu "aljebra" da lambobin 
Larabawa, (wanda shi ne: 1 23 45 6789 0) da 
tunanin samar da sifili (0) (wanda yake da matukar 
muhimmanci wajen cigaban ilimin lissafi). Lallai 
Musulmai ne suka Kara ciyar da kayayyakin bincike 
gaba, ta yadda Kasashen turai suka yi amfani da su 
wajen yawonsu na gano wurare, hakan kuma ya sa 
suka sami nasarori, misali kamar injin da ake gwada 
tazarar dake tsakanin duniyoyin sama "astrolabe", da 
inji mai Kusurwa hudu, da ingantacciyar taswira ta 
hanyoyi masu kyau a cikin ruwa. 


Bad Woh Ra paga 


OMT TA Le 


Shek peg 55 Fido td ANA WOO 


EK oll WIESE Tara jan Jana Akan K Ie 


A 
a i 


Hoto: Malaman kimiyya na Musulunci sun bai wa tiyata muhimmanci, 
ta haka ne suka Kirkiri kayan tiyata masu yawa, kamar yadda yake 
hoton tsohon littafi da aka rubuta shi da hannu. 


Yaya Musulmai Suke Imani Da Annabi 
Isah (Alaihi Al-Salam)? 


Musulmai suna matukar girmama Annabi Isah 
(Alaihi al-salam), suna ganin Shi daya ne daga cikin 


A D 5 


manyan Annabawa da Manzanni da Allah ya aiko 
zuwa ga mutane. Alkur'ani ya tabbatar da cewa al- 
sayyidat Maryam al-azra’a ita ce ta haife Shi. A cikin 
Alkur'ani akwai sura ta musamman da sunanta 
(Suratu Maryam). Alkur'ani ya sufanta haihuwar 
Annabi Isah (Alaihi al-salam) kamar haka: 


(("Ya Muhammadu" ka ambaci lokacin da 
Mala'iku suka ce: ya Maryam, lallai Allah 
yana miki bishara da kalma daga gare Shi, 
sunansa Al-masihu Isah dan Maryam, 
maigirma a duniya da lahira, yana cikin 
makusanta. Zai yi magana da mutane tun yana 
tsummar goyo, da bayan ya zama dattijo, yana 
cikin bayin Allah na gari. Sai ta ce: Ya 
Ubangiji ta yaya zan sami da alhalin babu 
namiji da ya taba taba ni? ya ce: Haka Allah 
yake halittar abin da ya so, idan har ya 
hukunta wani al'amari cewa da shi yake 
kawai kasance sai ya kasance.)) [ali-Imran, 45-47] 


Haka aka haifi Annabi Isah (Alaihi al-salam) ta 
hanyar mu’ujiza da umarnin Allah Madaukakin Sarki, 
kamar yadda aka halicci Annabi Adam (Alaihi al- 
salam) ba tare da uba ko uwa ba, Allah Madaukakin 
Sarki ya ce: 


((Lallai misalin Isah a wajen Allah kamar 
misalin Adamu ne, ya halicce shi daga 
turbaya, sannan ya ce da shi: kasance sai ya 
kasance)) [ali-Imran, 59] 

Lallai Allah ya bai wa Annabi Isah (Alaihi al- 
salam) mu’ujizozi masu yawa a lokacin da yake isar 


da manzancinSa, Allah Mai girma da daukaka ya ba 
mu labari a cikin AlKur’ani cewa Annabi Isah (Alaihi 
al-salam) ya ce: 


((Ni din nan na zo maku da ayoyi daga 
Ubangijinku, ina Kirkira muku tsuntsun laka 
sannan in yi huri a cikinsa sai ya zama tsuntsu 
na gaske da izinin Allah, ina warkad da 
makaho da kuturu, ina raya matattu da izinin 
Allah, ina ba ku labarin abin da kuka ci, da 


abin da kuka boye a cikin gidajenku)) [ali-Imran, 
49] 


Musulmai sun yi imani da cewa: ba a rataye 
Annabi Isah (Alaihi al-salam) ba, sai dai shirin da 
makiyanSa suka yi na ratayewar, amma Allah 
Madaukakin Sarki ya tseratar da Shi, ta hanyar dauke 
shi zuwa gare Shi, sannan ya sanya wa wani mutum 
kamanni irin na Annabi Isah (Alaihi al-salam), su 
kuma makiya Annabi Isah (Alaihi al-salam) suka 
kama wannan mutumin suka rataye shi, suna zato 
cewa shi ne Annabi Isah (Alaihi al-salam). Allah 
Madakakin Sarki yana cewa: 


((....Da in da suke cewa mu mun kashe al- 
masihu Isah dan Maryam Manzon Allah 
(saboda izgilanci), ba su kashe shi ba kuma ba 
su rataye shi ba, sai dai an kamanta masu shi 
ne, lallai wadanda suka yi sabani akansa suna 
cikin shakka a cikin al’amarinsa, ba su da 
wani ilimi sai dai bin zato, a hakika dai ba su 
kashe shi ba)) [al-Nisa’i, 157] 


Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) 
da Annabi Isah (Alaihi al-salam) ba su zo domin su 
canja asalin imani da Allah shi kadai ba, irin sakon da 
Annabawan farko suka zo da shi, Manzon Allah 
(Sallal-lahu alaihi wa sallam) da Annabi Isah (Alaihi 
al-salam) sun zo ne; domin tabbatar da wannan akidar 


da sake yada ta). 


(“) Musulmai sun yi imanin cewa lallai Allah ya saukar da Injila 
ga shugabanmu Annabi Isah (Alaihi al-salam), wanda wani abu 
daga cikinsa ya yi saura a cikin tsohon alKawari. Sai dai fa haka 
ba yana nufin cewa Musulmai sun yi imani da Injilar dake 
hannun mutane a yanzu ba ne, saboda ba kamar yadda aka 
saukar ma Annabi Isah (Alaihi al-salam) yake ba, an yi canje- 
canje da goge-goge da Kare-Kare a wasu bangarori, wannan shi 
ne abin da kwamitin da aka kafa domin bitar Littafi mai tsarki 
(at-taura da Injila) suka nuna a kofin da aka yi masa bita. 
Wannan kwamiti ya Kunshi masu bincike guda talatin da biyu 
(32),karkashin jagorancin wakilan Kungiyoyin addini masu 
taimakekeniya da juna guda hamsin (50). Kwamitin ya fadi a 
gabatarwar Littafi mai tsarki (kofin da aka yi masa bita) Karara 
cewa: "Lallai Littafin Injila ya sami wasu canje-canje da babu su 
a kofin asali, ma'ana kofin da aka dogara akai; saboda haka dole 
ne mu bi abin da masu bincike suka Kaddamar akan cewa shi ne 
abin da yafi kusa da nassin asali, mun riga mun Kara manuniya 
domin yin ishara zuwa ga wuraren da aka yi canje-canje ko Kari 
ko kuma aka goge shi baki daya." 

Domin Karin bayani ko haske game da canje-canjen da aka yi a 
Injila, ziyarci shafinmu da muka fada a sama. 


ls? 5 


Masallacin Aksa a garin Kudus 


Domin Karin bayani ko haske game da Annabi Isah 
(Alaihi al-salam) ziyarci shafinmu: www.islam- 
guide.com/jesus 


Mene Ne Musulunci Yake Cewa Game Da 
Ta'addanci...? 


Musulunci addini ne na rahama, sam bai yarda da 
ta'addanci ba. Allah Madaukakin Sarki yana cewa: 


((Allah bai hana ku ku yi adalci da kyautatawa 
ga wadanda ba su yake ku a cikin addininku 
ba, ba su kuma fitar da ku daga gidajenku ba, 


lallai Allah yana son masu adalci)) (al- 
Mumtahinat, 8] 


Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) 
ya hana mayaka kashe mata da yara('), maimakon 


(“) 1744, Muslim. 3015, Al-bukhari. 


haka ma shiryatar da mayaka yake yi da cewa: kar su 
yi ha'inci, kada su wuce gona da iri wajen kisa, kada 
su kashe dan Karamin yaro('). 

Ya kuma sake cewa: "Duk wanda ya kashe ran da 
muka yi yarjejeniyar zaman lafiya da ita (kafiran 
amana) ba zai taba shakar Kamshin aljanna ba, kuma 
ana shakar Kamshinta a tazarar tafiyar shekaru 
arba’in.(°)" 

Lallai Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa 
sallam) ya haramta yin azaba (ukuba) da wuta.) 

Ya sanya laifin kisa a mataki na biyu na manyan 


zunubai(’), sannan yana gargadi yana cewa: "farkon 
abin da za ayi shari’a a kai tsakanin mutane ranar 
alkiyama shi ne j inanai.(°)" wato kisa da duka. 

Kai, Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa 
sallam) ya Karfafa Musulmai akan tausayin dabbobi, 
ya kuma haramta cutar da su, yana mai cewa: "An 
azabtar da wata mata saboda mage, ta kulle ta ne har 
ta mutu, a dalilin haka ta shiga wuta, ita bata ba ta 
abinci ba, bata kuma ba ta ruwa ba a lokacin data 
kulle ta, ita kuma bata kyale ta ta ci kwarin da ke 
bayan Kasa ba.(°)" 

Mai tsira da aminci ya kuma sake cewa: " Wata 
rana wani mutum yana tafiya cikin tsananin Kishin 
ruwa, sai ya sami rijiya, sai ya shiga ya sha ruwa 
sannan ya fito, sai ga wani kare yana lallage yana cin 
taĵo saboda Kishi, sai mutumin ya ce; lallai abin da ya 
dame ni na Kishi shi ne ya dami wannan karen ........ 
sai ya sake shiga rijiyar ya cika Kafar takalminsa da 


(') 1731, Muslim. 1408, Al-bukhari. 
Ê) 3166, Al-bukhari. 2686, Ibn Majah. 
Č ) 2675, Abu dawud. 

( ) 88, Muslim. 6871, Al-bukhari. 

0) 1678, Muslim. 6533, Al-bukhari. 
(°) 2422, Muslim. 2365, Al-bukari. 


— WA SA a | 


ruwa ya rike shi da bakinsa har ya fito ya shayar da 
karen ...... sai Allah ya gode masa ya kuma gafarta 
masa. sai Sahabbai suka ce: ya Manzon Allah shin 
muna da lada a cikin wadannan dabbobin? sai ya ce: a 
dukkan danyan hanta akwai lada.(')" 

Bugu da Kari, idan ya zama dole ne a yanka 
dabba saboda ci, dole ne Musulmai su bi umurni ta 
bin hanyar da za su iya gwargwadon iko wajen 
saukaka ma dabban tsoro da radadi a lokacin yankan, 
Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) ya 
ce: "Allah ya rubuta kyautatawa akan komai, idan 
zaku yi kisa ku kyautata kisan, idan za ku yi yanka ku 
kyautata yankan, kowane dayanku ya wasa kaifinsa 
(wuka ko takobi ko mashi) saboda ya hutar da abin 
yankansa.()" 

Saboda wadannan nassoshin Musulunci ne, da 
ma wasunsu ya sa duk wani aikin da zai sa zukatan 
fararen hula cikin tsoro da razana, ya kuma zama 
dalilin rusa gine-gine da kayan al'umma, da jefa 
bama-bamai, da cutar da wadanda ba-su-ji-ba-ba-su- 
gani-ba, maza da mata da yara, duka wadannan ire- 
iren ayyukan haramun ne, domin haka Musulunci da 
Musulmai suna Kin ire-irensa. 

Lallai addinin Musulunci addinin rahama da 
rangwame ne, mafi yawan Musulmi ba su da 
dangantaka da ayyukan tashin hankalin da ake 
dangana su da wasu Musulmai. Idan wani Musulmi ya 
yi wani aikin ta’addanci, lallai Musulunci ya yi Allah- 
wadai da shi; saboda ya keta alfarmar shari’ar 
Musulunci.... 


(') 2244, Muslim. 2466, Al-bukhari. 
Ê) 1955, Muslim. 1409, Al-tirmizi. 


Hakkin Dan-Adam Da Adalci A Addinin 
Musulunci 


Musulunci ya bai wa kowane mutum hakkoki 
masu yawa, bari mu kawo wasu daga cikin hakkokin 
bil-adama da Musulunci yake karewa: 

Ka ga hakkin mutum na rayuwa da hakKinsa na 
mallaka a cikin daular Musulunci wasu abubuwa ne 
masu tsarki da babu wanda ya isa ya taba su, shin 
wannan mutumin Musulmi ne ko ba Musulmi ne ba. 

Sannan Musulunci yana kare mutunci, saboda 
haka ne ma Musulunci ya haramta zagin wasu ko yi 
masu izgilanci, Annabi Muhammadu (Sallal-lahu 
alaihi wa sallam) ya ce: "ku sani lallai jininku da 
mutuncinku haramun ne akanku.()" 

Musulunci sam bai yarda da wariya ba, AlKur’ani 
ya fito ya Karfafa daidaito tsakanin mutane, yana mai 
kira da babban murya cewa: 


((Ya ku mutane, mu mun halicce ku daga 
namiji da mace, muka sanyaku al’ummomi da 
Kabilu domin ku san juna, lallai mafi karamci 
a wajen Allah shi ne mafi tsoron Allah, lallai 
Allah masani ne kuma mai ba da labarin abin 
da kkuka aikata)) [al-Hujrat, 13] 


Musulunci sam ba ya karbar da’awar da wasu 
mutane ko al’ummomi suke yi, na cewa su sun 
bambamta da sauran mutane saboda dukiyarsu ko 
Karfi da suke da shi, ko kuma launin fata, saboda 


(') 1739, Al-bukhari. (Ma'ana, haramun ne ka zubad da jinin 
wani mutum, shi ma haramun ne ya zubad da jininka, kamar 
yadda yake haramun ne ka ci mutuncin wani mutum, shi ma 
haramun ne ya ci mutuncinka) 


MB WA TIP A. | 


Allah ya halicci mutane dai-dai wa dai-da ne, 
bambancin wani mutun da dan-uwansa an gina shi ne 
akn ingancin akida da tsoron Allah, saboda haka ne 
Manzon Allah (Sallal-lahu alaihi wa sallam) ya ce: 
"ya ku mutane ku saurara, lallai Ubangijinku daya ne, 
lallai babanku daya ne! ku saurara, babu wani fifiko 
ga Balarabe akan wanda ba Balarabe ba, babu wani 
fifiko ga wanda ba Balarabe ba akan Balarabe, babu 
wani fifiko ga farin mutum akan bakin mutum, babu 
wani fifiko ga bakin mutum akan farin mutum, sai da 
tsoron Allah.(’)" 

Cikin manyan 
hadurra da bil-adama ke 
fama da su akwai wariya, 
Kasashen da suka cigaba 
sun iya tura mutum zuwa 
duniyar wata, amma sun 
gaza wajen hana mutum 
kar ya yaki dan-uwansa 
mutum ko ya kashe shi. 
Tun zamanin Annabi 
Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) 
Musulunci ya buga babban misali wajen kawo 
Karshen wariya, ka ga aikin Hajji da ake yi a kowace 
shekara zuwa garin Makka, wannan babbar hanya ce 
dake tabbatar da 'yan-uwanta ta hakika a Musulunci 
tsakanin jinsi da al'ummatai, yadda Musulmai sama 
da miliyan biyu (2,000,000) suke kwararowa daga 
ko'ina a fadin duniya zuwa garin Makka domin bayar 
da faralin aikin Hajji. 

Haka ma Musulunci addini ne na adalci, Allah 
Madaukakin Sarki ya ce: 


(“) 22978, Ahmad. 


eS, LG 


((LallaiAllah yana umurtanku da ku mayar da 
amana zuwa ga masu ita, in za ku yi hukunci a 


tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci.)) [al- 
Nisa'i, 58] 


Allah Madaukakin Sarki ya sake cewa: 


((Ku yi adalci, lallai Allah yana son masu 
adalci)) [al-Hujrat, 9] 


Kai, Musulunci ya wajabta ma Musulmi ya yi 
adalci har a mu’amalarsa da wanda yake Kinsa daga 
cikin mutane, Allah Madaukakin Sarki ya ce: 


((kada Kin da kuke yi ma wasu mutane ya 
sanya ku Ki yi masu adalci, ku yi adalci yin 


haka shi ne ya fi kusa da tsoron Allah....)) [al- 
Ma'ida, 8] 


Annabi Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) 
ya yi gargadi kada a takura wa wasu mutane ko a 
zalunce su ko kuma a yi masu mummunar mu'amala, 
a in da yake cewa: "ku ji tsoron zalunci, domin 
zalunci duffai ne a ranar alRiyama.(')" 

Wadanda ba su sami hakKinsu a rayuwar duniya 
ba (ma’ana hakkokinsu da suka cancanta a ba su) 
zasu amsa a ranar alkiyama, kamar yadda Manzon 
Allah (Sallal-lahu alaihi wa sallam) yake fada cewa: 
"wallahi sai kun bayar da hakkoki ga masu su a ranar 
alkiyama.()" 


(0) 5798, Ahmad. 2447, Al-bukhari. 
(?) 2582, Muslim. 7163, Ahmad. 


— Vm "A. | 


Mene Ne Matsayin Mace A Musulunci...? 


Addinin Musulunci yana 
kallon mace mai aure da 
mara aure akan mutum ne 
da yake da cikakken 
hak Kinsa, tana da 
hakkokin ta mallaki abu na 
kanta, tana da hakkin ta yi 
tasarrufi da abin da ta mallaka ba 
tare da wani ya sa mata ido ba, (shi babanta ne ko 
mijinta koma wani da ba su ba) tana da hakki ta saya, 
tana da hakkin ta sayar, tana da hakkin ta yi kyauta 
ko ta bayar da taimako a hanyoyin alhairi, kai tana da 
hak kin ta kashe dukiyarta a duk yadda ta so. 

Ango zai bai wa amaryarsa sadaki, domin ta yi 
amfani da shi yadda take so. kamar yadda za ta cigaba 
da amfani da sunan mahaifinta da danginsu, ba wai ta 
rika amfani da sunan mijinta bayan ta yi aure ba. 
Addinin Musulunci yana kiran maza kan su kyautata 
mu’amalarsu da matayensu, saboda Manzon Allah 
(Sallal-lahu alaihi wa sallam) ya ce: "wanda imaninsa 
yafi cika a cikin muminai shi ne, wanda ya fi su 
kyawawan dabi'u, zababben cikinku shi ne zababbe a 
wajen matansa ta wajen kyawon dabi'a. )" 

Iyaye mata a Musulunci suna da babban matsayi, 
domin Musulunci ya yi umurni ayi masu mu'amala 
mafi kyau, "wani mutum ya zo wajen Manzon Allah 
(Sallal-lahu alaihi wa sallam) sai ya ce: ya Manzon 
Allah wane ne ya fi cancanta in kyautata masa a cikin 
mutane? Sai ya ce" mahaifiyarka. Ya ce: sai wane? 
Ya ce: sannan mahaifiyarka. Ya ce: sai wane? Ya ce: 


(“) 1978, Ibn Majah. 3895, Al-tirmizi. 


a AA 6 


sannan mahaifiyarka. Ya ce: sai wane? Sannan ya ce: 
mahaifinka.(')" 

Domin neman Karin bayani game da matsayin 
mace a Musulunci, ziyarci shafinmu www.islam- 
guide.com/women 


Dangi Ko Iyali A Musulunci 


Dangi shi ne ginshikin cigaban dan-adam, sai dai a 
wannan zamanin yana fama da rarrabuwa da kuma yin 
Kasa sosai, sa'ilin da tsarin dangi/iyali a tsarin 
Musulunci wani abu ne da tuni Musulunci ya tabbatar 
da hakkokin miji da hakkokin mata, da hakkokin 
yara da hakkokin makusanta a tsare ba tare da ya bar 
wani bangare ba. Shi addinin Musulunci yana Kara 
kira zuwa ga fifita wasu akan kai, da karamci da 
soyayyan juna, duka a KarKashin kyakkyawan tsari da 
ya gabatar na kyautata zamantakewa a cikin iyali. 
wannan duka abu ne da yake tabbatar da hadin kan 
iyali da zaman lafiya game da tsaro masu matuKar 
muhimmanci. Musulunci yana kalon dangi/iyali a 
matsayin wani wuri ne mai muhimmanci wajen 
cigaban ruhi tsakanin mutanen da suka hada dangi 
daya, domin hakan shi ne ke kawo dai-daito a 
zamantakewa wajen bai wa 'ya'ya izza, da ba su 
muhimmanci. 


Ya Musulmi Suke Mu'amala Da Tsofaffi 
(Masu Yawan Shekaru)? 


Abu ne me kamar wuya ka sami gidan rainon 
tsofaffi masu yawan shekaru a Kasashen Musulmai, 
saboda mutum ya kai matuka wajen damuwa da 
kyautata ma iyayensa a lokacin da suka gajiya a 


(“) 2548, Muslim. 5971, Al-bikhari. 


es In 


rayuwarsu, wannan wani abu ne da Musulunci yake 
kallonsa a matsayin daukaka da neman albarka, kuma 
hakan wata dama ce da kuma daukakan ruhi za ta 
bayyana a fili. Addinin Musulunci bai tsaya kan da ya 
yi ma iyayesa addu'a ba kawai, a'a ya Kara da wajabta 
masa kan ya yi masu mu'amala cikin rahama da 
tausayin da ba su da iyaka, yana mai tuna fifita shin 
da suke yi akan kansu lokacin da yake Karamin da ba 
shi da Karfi balle dubara. A dalilin haka ne iyaye mata 
suke da babban matsayi. 

A lokacin da iyayen Musulmi guda biyu suka kai 
girma zai yi masu mu'amala cikin rahama da tausayi 
gami da fifita su akan kansa. 

Shi wajabcin kyautata ma iyaye a Musulunci yana 
mataki na biyu ne bayan wajabcin bauta ma Allah 
(Subhanahu wa ta'ala), haramun ne wata kalma da 
zata sa iyaye su yi fushi ta fito daga bakin Musulmi, 
saboda wai sun tsufa ko suna da wuyan sha'ani, 
wannan bai dace ba, domin ba su da laifi akan hakan. 

Allah Madaukakin Sarki ya ce: 


((UbangijinKa ya hukunta kar ku bauta ma 
wani sai Shi, iyaye kuma a kyautata masu, 
idan dayansu ya kai girma (tsufa) ko dukansu 
su biyun kada ka soma ka ce masu tir, kada ka 
yi masu tsawa, ka gaya masu magana mai 
karamci/dadi. Ka shimfida masu fuka-fukan 
KasKantar da kai na rahama, ka ce ya Ubangiji 
ka yi masu rahama kamar yadda suka raine ni 
ina Karami)) [al-Isra’i, 23-24] 


is LG 


Mene Ne Rukunnan Musulunci Guda 


Rukunnan Musulunci guda biyar su ne 
magewayar rayuwar Musulmai baki daya, sun Kunshi 
shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, da 
tsaida sallah, da bayar da zakka (ga mabukata), da 
azumin watan ramadan, da kuma aikin hajji ga wanda 
ya sami ikon zuwa: 


1)Shedawa Babu Abin Bauta Wa Da 
Gaskiya Sai Allah: 


Abin nufi a nan shi ne ka ce "La'ilaha illal- 
lahu, Muhammadur-rasulul-lahi" 


Ma'ana babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, 
Muhammadu Manzon Allah ne, kana mai imani. 
Bangaren farko na nufin (babu wani abin bautawa da 
gaskiya in ba Allah ba) ta haka ne zamu fahimci cewa 
babu wani da ya cancanci ibada sai Allah Shi kadai, 
kuma shi Allah ba Shi da abokin tarayya, ba kuma Shi 
da da. wannan shahadar mai saukin fadi, dole ne a 
fade ta cikin imani da ma’anar da take dauke da ita, in 
dai har mutum yana son shiga cikin Musulunci 
(kamar yadda ya gabata). Wannan shahadar ita ce 
mafi Muhimmanci a cikin ginshikan Musulunci guda 
biyar. 


2) Tsayar Da Sallah: 


Musulmi yana yin salloli guda biyar a rana. 
kowace daga cikinsu ba ta wuce wasu 'yan mintoci 
kadan. Sallah a Musulunci ita ce hanya ta kai-tsaye da 
take hade tsakanin mai sallah da Allah Ubangijinsa, 


a A 5 


saboda babu wani tsani tsakanin Allah da bawanSa 
mai bauta. Mai sallah ya kan samu kansa cikin jin 
dadi da salama gami da sa'ada, zai rinka ji a cikin 
zuciyarsa cewa Allah ya yarda da shi. Annabi 
Muhammadu (Sallal-lahu alaihi wa sallam) ya ce da 
bilal game da al’amari sallah: "Bilal hutar da mu da 
ita)", (ma'ana ya tashi ya kira sallah; saboda 
ingantaccen hutu yana cikin ganawa da Ubangiji ne 
"Sallah"). Bilal daya ne daga cikin sahabbai, shi ne 
aka daura ma alhakin kiran sallah. 


Ana yin salloli guda biyar ne a lokutan fitowar 
Alfijir da lokacin Azahar da La'asar da Magariba da 
kuma Isha’i, Musulmi zai iya yin sallah a ko'ina yake 
„shin gona ne ko ofis ko kamfani ko jami’a. 

Domin Karin bayani game da salah), ziyarci 
shafinmu www.islam-guide.com/prayer 


3) Bayar Da Zakka Domin Taimakon 
Mabukata: 


Komi da ka sani 
mallaka ne na Allah 
Madaukakin Sarki: 
saboda haka dukiyar 
dake hannun mutum 
amana ce aka ba shi. 

Ainihin ma’anar 
kalmar "Zakka" ita ce: 
"tsarkakewa" da "habakawa" a tare. ma’anar bayar da 
zakka ita ce: "Bayar da wani kaso na wasu abubuwan 


(1) 4985, Abu dawud. 22578, Ahmad. 
(?) duba littafin "A Guide to Prayer in Islam, M. A. K Sagib, 
zaka iya samun kwafi a shafin yanar gizon da aka ambata a sama. 


da aka mallaka zuwa ga mabuKata." kason da ake fitar 
masa da zakka a zinare da azurfa da kudi shi ne 
wanda Kimarsa ya kai (giram 85) na zinare, yana ajiye 
a hannun mai shi har na tsawon shekara ta 
Kamariyya, kason da zai fitar shi ne biyu da rabi cikin 
dari (2.5%), haka na nufin mu fitar da wani kaso 
kadan daga cikin abin da muka mallaka domin bayar 
da shi ga mabuKata, wanda haka shi ne tsarkake 
dukiyar... kamar dai yadda yake faruwa wajen yanke 
kayan marmari, wanda hakan ke Kara ba su daman 
fitowa. Mutum zai iya Kara yawan sadaka da yin 
ayyukan alhairi. 


4)Azumin Watan Ramadan: 


Musulmai su kan azumci 


watan Ramadan(’) din kowace 
shekara, tun daga fitowar alfijir 
har zuwa faduwar rana, mutum 
zai kame ga barin ci da sha da 
kusantar mata. Bugu da Kari, 
ga fa'idojin da suke tattare da 
azumi na lafiya, sannan kuma 
uwa-uba azumi wani hanya ne na 
tsarkake rai. Idan mutum ya haramta ma 
kansa wasu abubuwan dadin duniya, koda na dan 
lokaci kadan ne, zai yi tarayya ta hakika da masu jin 
yunwa mabuKata, kamar yadda yake samun cigaba a 
rayuwarsa ta ruhi. 


(“) watan Ramadan shi ne wata na tara a cikin watannin shekarar 
Hijira. 


- oa II WA 
5) Aikin Hajji Zuwa Makka: 


Aikin Hajji wajibi ne sau daya a rayuwa, da 
sharadin mutum yana da iko na Karfi da lafiya da 
kuma dukiya, kimanin mutane miliyan biyu ne suke 
zuwa garin Makka kowace shekara, suna tasowa ne 
daga ko'ina na yankunan duniya. Duk da cewa garin 
Makka koda yaushe a cike yake da maziyarta, ana 
bayar da aikin Hajji ne a watan zul-hajji. kowane mai 
aikin hajji zai sa wasu kaya ne masu matukar sauki, 
wanda hakan zai kawar da kowane bambanci na 
dukiya ko na ilimi da wayewa a tsakaninsu, ta yanda 
dukkansu zasu tsaya gaban Allah ba tare da bambanci 
ba.... ibadun aikin hajji sun Kunshi "Dawafi" wato 
zagaye ka'aba sau bakwai, "Sa'ayi" wato kai-komo 
tsakanin "Safa" da "Marwa" sau bakwai, kamar yadda 
Hajara ta yi lokacin da take niman ruwa. Bayan haka 
masu aikin hajji za su tsaya gaba dayansu a filin 
"Arfa", suna masu rokon Ubangijinsu dukkan bukatu, 
masu neman afuwarSa a cikin wannan taro mai 
kwarjini da yake tunatar da mu ranar alkiyama. 

Bayan aikin hajji kuma sai Sallar Idin layya 
(babban salla), in da Musulmai suke taruwa domin yin 
sallah, wannan Idin da idin alfitr wato Karamar sallah, 
wanda ake yi bayan watan Ramadan su ne Idi guda 
biyu da Musulmai suke yi a shekara. 


oa is 
- EN si veg 2 5 


Hoton mahajjata suna sallah a Haramin Makka, a wannan Masallacin ne 

akwai " ka'aba" wanda Musulmai suke fuskanta wajen yin sallolinsu. 
Ka'aba ita ce alKiblar ibada da Allah ya umurci 

Annabi Ibrahim da danSa Annabi Isma’il su gina. 
Domin neman Karin bayani game dsa rukunnan 


Musulunci guda biyar ziyarci shafinmu: www.islam- 
guide.com/pillars 


Sanarwa: 


Domin neman Karin bayani akan Musulunci ko 
kuma samun kofin Inglishi na wannan littafi ziyarci: 
www.islam-guide.com 


Idan kana so ka gabatar da shawarwari ko Karin 
bayani game da wannan littafin, za ka iya saduwa da 
mawallafinsa: I.A. IBRAHIM kai tsaye ta e-mail: ib@i-g.org 
Telephone: (+9661) 4541065, fax: (+9661) 4536842. 

Akwatin gidan waya : 21679, al riyadh 11458, Saudi Arabia. 

Idan kana son Kara karatu akan Musulunci ga 
wadannan littafan: 

The True Religion, Na Bilal Philips. 

This is the Truth, bugun Alharamain Islamic 
Foundation. 

The Qur'an and Modern Science, Na Dr. Maurice 
Bucaile, Edita Dr. A.A. B. Philips 

Towards Understanding Islam, Na Abul A'alal- 
Mawdudi 

Life After Death (pamphlet), Na World Assembly of 
Muslim Youth. 

The Muslim's Belief, Na Muhammad al-Uthaimin, 
tarjama: Dr. Maneh al-Johani. 

Interpretation of the Meanings of The Noble Qur'an 
in the English Language, Na Dr. Muhammad Al- 
Hilali da Dr. Muhammad Khan. 


Za’a iya samun wadannan littafai a shafinmu na yanar 


gizo www.islam-guide.com 


Manazarta: 

Ahrens, C. Donald. 1988. Meteorology Today. 3rd ed. St. Paul: 

West Publishing Company. 

Anderson, Ralph K.; and others. 1978. The Use of Satellite Pictures 

in Weather Analysis and Forecasting. Geneva: Secretarial 

of the World Meteorological Organization. 

Anthes, Richard A.; John J. Cahir; Alistair B. Fraser; and Hans A. 

Panofsky. 1981. The Atmosphere. 3rd ed. Columbus: Charles 

E. Merrill Publishing Company. 

Barker, Kenneth; and others. 1985. The NIV Study Bible, New 

International Version. Grand Rapids, Michigan: Zondervan 

Publishing House. 

Bodin, Svante. 1978. Weather and Climate. Poole, Dorest: Bland- 

ford Press Ltd. 
Cailleux, Andre'. 1968. Anatomy of the Earth. London: World 
University Library. 

Couper, Heather; and Nigel Henbest. 1995. The Space Atlas. 
London: Dorling Kindersley Limited. 

Davis, Richard A., Jr. 1972. Principles of Oceanography. Don 

Mills, Ontario: Addison-Wesley Publishing Company. 

Douglas, J. D.; and Merrill C. Tenney. 1989. NIV Compact Dic- 

tionary of the Bible. Grand Rapids, Michigan: Zondervan 

Publishing House. 

Elder, Danny; and John Pernetta. 1991. Oceans. London: Mitchell 

Beazley Publishers. 

Famighetti, Robert. 1996. The World Almanac and Book of Facts 

1996. Mahwah, New Jersey: World Almanac Books. 

Gross, M. Grant. 1993. Oceanography, a View of Earth. 6th ed. 

Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc. 

Hickman, Cleveland P.; and others. 1979. Integrated Principles of 

Zoology. 6th ed. St. Louis: The C. V. Mosby Company. 

Al-Hilali, Muhammad T.; and Muhammad M. Khan. 1994. Inter- 
pretation of the Meanings of The Noble Qur’an in the English 
Language. 4th rebised ed. Riyadh: Maktaba Dar-us-Salam. 

The Holy Bible, Containing the Old and New Testaments (Revised 
Standard Version). 1971. New York: William Collins Sons & 
Co., Ltd. 

Ibn Hesham, Abdul-Malek. Al-Serah Al-Nabaweyyah. Beirut: Dar 

El-Marefah. 

The Islamic Affairs Department, The Embassy of Saudi Arabia, 

Washington, DC. 1989. Understanding Islam and the Muslims. 

Washington, DC: The Islamic Affairs Department, The 

Embassy of Saudi Arabia. 


Kuenen, H. 1960. Marine Geology. New York: John Wiley & 
Sons, Inc. 
Leeson, C. R.; and T. S. Leeson. 1981. Histology. 4th ed. Phila- 
delphia: W. B. Saunders Company. 
Ludlam, F. H. 1980. Clouds and Storms. London: The Pennsylva- 
nia State University Press. 
Makky, Ahmad A.; and others. 1993. Ee'jaz al-Qur'an al-Kareem 
fee Wasf Anwa' al-Riyah, al-Sohob, al-Matar. Makkah: Com 
mission on Scientific Signs of the Qur'an and Sunnah. 
Miller, Albert, and Jack C. Thompson. 1975. Elements of Meteor 
ology. 2nd ed. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Com- 
pany. 
Moore, Keith L.; E. Marshall Johnson: T. V. N. Persaud; Gerald 
C. Goeringer, Abdul-Majeed A. Zindani; and Mustafa A. 
Ahmed. 1992. Human Development as Described in the 
Our'an and Sunnah. Makkah: Commission on Scientific 
Signs of the Our'an and Sunnah. 
Moore, Keith L.; A. A. Zindani, and others. 1987. Al-E’ jaz al-Elmy 
fee al-Naseyah (The scientific Miracles in the Front of the 
Head). Makkah: Commission on Scientific Signs of the 
Qur'an and Sunnah. 
Moore, Keith L. 1983. The Developing Human, Clinically Oriented 
Embryology, With Islamic Additions. 3rd ed. Jeddah: 
Dar Al-Oiblah. 
Moore, Keith L.; and T. V. N. Persaud. 1993. The Developing 
Human, Clinically Oriented Embryology. 5th ed. Philadel- 


phia: W. B. Saunders Company. 

El-Naggar, Z. R. 1991. The Geological Concept of Mountains in 
the Qur'an. 1st ed. Herndon: International Institute of 
IslamicThought. 

Neufeldt, V. 1994. Webster’s New World Dictionary. Third College 
Edition. New York: Prentice Hall. 

The New Encyclopaedia Britannica. 1981. 15th ed. Chicago: 
Encyclopaedia Britannica, Inc. 

Noback, Charles R.; N. L. Strominger; and R. J. Demarest. 1991. 
The Human Nervous System, Introduction and Review. 4th ed. 

Philadelphia: Lea & Febiger. 

Ostrogorsky, George. 1969. History of the Byzantine State. Trans 
lated from the German by Joan Hussey. Revised ed. New 
Brunswick: Rutgers University Press. 

Press, Frank; and Raymond Siever. 1982. Earth. 3rd ed. San 

Francisco: W. H. Freeman and Company. 
Ross, W. D.; and others. 1963. The Works of Aristotle Translated 


into English: Meteorologica. vol. 3. London: Oxford Univer- 
sity Press. 

Scorer, Richard; and Harry Wexler. 1963. A Colour Guide to 

Clouds. Robert Maxwell. 

Seeds, Michael A. 1981. Horizons, Exploring the Universe. Bel- 

mont: Wadsworth Publishing Company. 
Seeley, Rod R.; Trent D. Stephens; and Philip Tate. 1996. Essen- 
tials of Anatomy&Physiology. 2nd ed. St. Louis: Mosby- 
Year Book, Inc. 

Sykes, Percy. 1963. History of Persia. 3rd ed. London: Macmillan 
& CO Ltd. 

Tarbuck, Edward J.; and Frederick K. Lutgens. 1982. Earth Sci 
ence. 3rd ed. Columbus: Charles E. Merrill Publishing 
Com-pany. 

Thurman, Harold V. 1988. Introductory Oceanography. 5th ed. 

Columbus: Merrill Publishing Company. 

Weinberg, Steven. 1984. The First Three Minutes, a Modern View 
of the Origin of the Universe. 5th printing. New York: Bantam 
Books. 

Al-Zarkashy, Badr Al-Deen. 1990. Al-Borhan fee Oloom Al- 

Qur'an. Ist ed. Beirut: Dar El-Marefah. 

Zindani, A. A. This is the Truth (videotape). Makkah: Commission 

on Scientific Signs of the Qur’an and Sunnah. 


Lambobin Hadisai: 
Lambobin Hadisan da aka yi amfani da su a wannan littafin an 
dauko su ne daga: 
e Saheeh Muslim: kamar yadda malam Muhammad F.Abdul- 
Baky ya yi masu lambobi. 
e Saheeh Al-Bukhari. kamar yadda malam Fath Al-Bari ya yi 
masu lambobi. 
e Al-Tirmizr. kamar yadda malam Ahmad Shaker ya yi masu 
lambobi.. 
e Mosnad Ahmad. kamar yadda Dar Ehya' Al-Torath Al-Araby, 
Beirut suka yi masu lambobi.. 
e Mowatta’ Malek kamar yadda lambobin Mowatta ’ Malek. 
e Abu-Dawood. kamar yadda malam Muhammad Muhyi Al- 
Deen Abdul-Hameed ya yi masu lambobi. 
e/bn Majah: kamar yadda malam Muhammad F.Abdul-Baky 
ya yi masu lambobi. 
e A/-Daremey. kamar yadda malamai Khalid Al-Saba Al- 
Alamy da Fawwaz Ahmad Zamarly. suka yi masu 
lambobi.. 


